
Þjóðræknisfélags 

íslendinga 


XLVIII. ÁR 


WINNIPEG, MANITOBA 
1967 


■■■■■■■■ 
























































































fl Kfc.K AN D 

PANTRY PRIDE Meat Products 


PRDDUCED BY PODL PACKERS LTD. branddn 
A WHOLLY-UWNED SUBSIDIARY OF MANITQBA PODL ELEVATQR3 


THE 



GROUP 


SUBSIDIARIES AND AFFILIATES: 

INVESTORS TRUST COMPANY 
INVESTORS SYNDICATE LIMITED 
INVESTORS MUTUAL OF CANADA LTD. 
INVESTORS GROWTH FUND OF 
CANADA LTD. 

INVESTORS INTERNATIONAL MUTUAL 
FUND LTD. 


Investors services provide convenient, integrated, programs flexible 
enough to suit the needs of every Canadian. For complete details contact 
your Investors Syndicate representative — your best friend financially. 






A CLOSET FIILL OF IDEAS . . . 

designed for your home . . . yours in “The 
Bay’s” Closet Shop! You’ll discover clothes 
hangers of every shape, size and form; valets 
for the discriminating gentleman; garment 
bags; storage containers! A selection so am- 
azingly different . . . another reason why 
more people prefer to shop at “The Bay”! 


The Bay Closet Shop, Main Floor. 



2 


AUGLÝSINGAR 



PATRONIZE OUR 
ADVERTISERS - 

They Are Helpmg To 
Make This Timant 
Possible. 


the SEARCH íor power 

m.rn. ií-m never ends 


Where? When? How? A sea of questions. 
An ocean of answers. A battalion of men, 
contstantly searching and asking. This is 
research. This is Manitoba Hydro . . . 
people that constantly probe, pry — search 
the mighty resources of the north for one 
answer . . . how best to develop potential 
sites to generate low cost electrical power. 
For electricol power is the "muscle" that 
powers the growth and economy of our 
province and nation. 


MANITOBA HYDRO 







TíMARIT 

Þjóðræknisfélags íslendinga í Vesturheimi 

XLVIII. ÁRGANGUR 


Tilgangur félagsins er: 

1. Að stuðla að því af fremsta megni að íslendingar megi 
verða sem beztir borgarar í hérlendu þjóðlífi. 

2. Að styðja og styrkja íslenzka tungu og bókvísi í 'Vestur- 
heimi. 

3. Að efla samúð og samvinnu meðal Islendinga austan 
hafs og vestan. 

Þetta er sá félagsskapur meðal íslendinga í Vesturheimi, 
er aðallega byggir á þjóðernislegum grundvelli og hvetja vill 
þá til framsóknar og virðingar til jafns við þá þjóðflokka aðra, 
er þetta land byggja. 

Meðlimagjald $2.00 á ári 

Þjóðræknisfélag íslendinga í Vesturheimi 

Winnipeg, Canada 


• * 


% 






BORN 50 YEARS BEFORE CONFEDERATION 


Bank of Montreal 

There are 32 B of M Offices in 
Metropolitan Winnipeg to serve you 













AUGLÝSINGAR 



ln Appreciation to Our Many lcclondic Friends 

du MAURIER CICARETTES 

The Symbol of Quality 


Product of Peter Jackson Tobacco Limited — Makers of fine cigarettes. 






FRAFALLNIR 


5 


fl\ MEMORIAM 


HEIÐURSFÉLAGAR OG FORSETAR 


His Excellency Lord Tweedsmuir, 
Hon. Patron 

His Excellency the Rt. Hon. The Earl 
of Athlone, K.C. 

Kjartan Helgason, fyrrum prófastur 
Stephan G. Slephanson, skáld 
Frú Stefanía Guðmundsdóttir, leik- 
kona 

Prófessor Sv. Sveinbjörnsson, lón- 
skáld 

Þorbjörn Bjarnason, skáld (Þorska- 
bílur) 

Einar H. Kvaran, rithöfundur 
Ragnar E. Kvaran, fyrrum prestur 
og forseti 

Kristján Níels Júlíus (K. N.), skáld 
Séra Jónas A. Sigurðsson, skáld og 
forseti 

Dr. Rögnvaldur Pétursson, forseti og 
ritstjóri 

Prófessor F. S. Cawley, Ph.D. 
Friðrik Swanson, málari 
Kapt. Sigtryggur Jónasson 
Dr. B. J. Brandson, læknir 
J. Magnús Bjarnason, rilhöfundur 
Dr. Hjörtur Thordarson, raffræð- 
ingur 

Mrs. Guðrún H. Finnsdóttir, skáldkona 
Friðrik Hallgrímsson, dómprófaslur 


A. S. Bardal, útfararstjóri 
Ólafur Pétursson, fasleignasali 
Sveinn Björnsson, forseli íslands 
Árni Pálsson, prófessor 
Sigurgeir Sigurðsson, biskup 
Ásmundur P. Jóhannsson 
Dr. A. H. S. Gilson, U. of M. Pres. 
Einar Jónsson, myndhöggvari 
Jón J. Bíldfell, fyrrum rilsljóri 
Einar Sturlaugsson, prófastur 
Þ. Þ. Þorsteinsson, skáld 
Dr. Sig. Júl. Jóhannesson, skáld 
Gunnar B. Björnsson 
G. J. Oleson 

Halldór Hermannsson, prófessor 
Dr. theol. Rúnólfur Marieinsson 
Einar Páll Jónsson, rilsljóri og skáld 
Dr. Þorkell Jóhannesson, háskóla- 
rektor 

Rt. Rev. C. V. Pilcher, Sydney, 
Auslralia 

Dr. John C. West, fyrrv. forseti U. 
of N.D. 

Dr. Vilhjálmur Stefánsson 
Thor Thors, sendiherra 
Hon. Gudmundur Grimsson, Bismark 
Mrs. Kristin Thorsteinsson, Gimli 
Dr. Thorbergur Thorvaldson, 
Saskaloon 

Guttormur J. Guttormsson, skáld 



VISIT OUR 
PLANT 

Sargent and Toronto 

1 HOUR 

Cleaning 

Q jumfotib LTD. 

CLEANERS - FURRIERS 
SHIRT LAUNDERERS 
FORT ROUGE WINNIPEG 


1540 Portage Ave., WINNIPEG. 






6 


AUGLÝSINGAR 


A. Huríial Sjtmttrö 

FUNERAL HOME 

Over 73 Years of Service Since 1894 


843 Sherbrook St., Winnipeg 2 


N. O. BARDAL 


Phone 774-7474 

K. L. BARDAL 


Compliments of . . . 


Manitoba Rolling Mills 

DIVISION OF DOMINION BRIDGE CO. LTD. 

Manufacturers of 
ROLLED STEEL PRODUCTS 


Head Office: 
WINNIPEG. MAN. 


Plant: 

SELKIRK. MAN. 


Compliments of . . . 


FEDERAL GRAIN LIMITED 


809 Grain Exchange Building 
Winnipeg 






Félagatal Þjóðræknisfélagsins 1966 


A. Heiðursverndarar (Honorarv Paírons) 

George P. Vanier, D.S.O., M.C., C.D., Governor-General of Canada. 

Herra Ásgeir Ásgeirsson, forseti íslands. 

His Excellency the Honourable Vincent Massey, former Governor-General of Canada. 


B. Heiðursfélagar (Honorary Members) 

Prófessor Sigurður Nordal, Reykjavík, fsland 

Dr. Watson Kirkconnell, President, Acadia University, Wolfville, N. S. 
Dr. Henry Goddard Leach, New York, N. Y. 

Jóhannes Jósefsson, íþróttamaður, Reykjavík, ísland 
Mrs. Jakobína Johnson, skáldkona, Seattle, Wash. 

Mrs. Laura Goodman Salverson, skáldkona, Toronto, Ont. 

Fröken Halldóra Bjarnadóttir, ritstj. Hlín, Blöndósi, ísland 
Jónas Jónsson, fyrrv. alþingismaður, Reykjavík, ísland 
J. T. Thorson, fyrrv. yfirdómari, Ottawa, Ontario 
Árni G. Eylands, stjórnarráðsfulltrúi, Reykjavík, fsland 
Vilhjálmur Þór, bankastjóri, Reykjavík, ísland 
Gísli Jónsson, ritstjóri Tímaritsins, Winnipeg, Manitoba 
Próf. Ásmundur Guðmundsson, fyrrum biskup fslands 
Séra Albert E. Kristjánsson, prestur, Blaine, Washington 
Pófessor Richard Beck, Grand Forks, North Dakota 
Dr. Helgi P. Briem, fyrrv. sendiherra, Reykjavík, fsland 
Sigurður Þórðarson, söngstjóri, Reykjavík, ísland 
Dr. Árni Helgason, raffræðingur, Chicago, 111. 

P. H. T. Thorlakson, M.D., Winnipeg, Manitoba 

Stefán Einarsson, fyrrv. ritstjóri Heimskringlu, Vancouver, B.C. 

Dr. Stefán Einarsson, próf. emeritus, Reykjavík, ísland 
Gunnar Thoroddsen, sendiherra, Denmark. 

Valdimar Björnsson, ríkisféhirðir, Minneapolis 

Guðmann Levy, fjármálaritari Þjóðræknisfélagsins, Winnipeg, Manitoba 

Dr. theol. Valdimar J. Eylands, Winnipeg, Manitoba 

Hon. John G. Diefenbaker, fyrrverandi forsætisráðherra Kanada 

Hon. Dufferin Roblin, forsætisráðherra Manitobafylkis 

Guðmundur í Guðmundsson, fyrrv. utanríkisráðherra íslands 

Sigurður Sigurgeirsson, bankaritari, Reykjavík, ísland 

Ólafur Hallsson, Eriksdale, Manitoba 

Dr. H. H. Saunderson, President University Manitoba 

Dr. Finnbogi Guðmundsson, Reykjavík, fsland. 

Einar Baldvin Guðmundsson, formaður H/F Eimskipafjelags íslands. 
Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra íslands 
Grettir Leo Johannson, ræðismaður, Winnipeg, Man. 

Ingibjörg Jónsson, ritstjóri Lögbergs-Heimskringlu, Winnipeg, Man. 
Ambassador Pétur J. Thorsteinsson, Washington, D. C. 



8 


AUGLÝSINGAR 


With Compliments of . . . 


MAPLE LEAF CREAMERY 


Manufacturers of HIGH GRADE BUTTER 


LUNDAR 


MANITOBA 


Quotations and Estimates Given Free 

Fonseca Roofing & Sheet Metal Company 

ROOFING AND SHEET METAL CONTRACTORS 

Roofing, Waterproofing and Insulation — Roofing Repairs 
Gravel, Asphalt and Guaranteed Roofs 
Mastic Flooring, Tile Flooring, Asphalt Shingles and Brick Sidings for Houses 
AIR CONDITIONING — FURNACE REPAIRS AND EAVESTROUGHING 

Ofíice and Works: 257 Riverton Ave., Winnipeg 
Telephone LEnox 3-2936 


JOHNSON'S STORE 

GROCERIES - HARDWARE - ELECTRICAL APPLIANCES 
FLOUR & FEED DRY GOODS, ETC. 


'The Friendly Store" 


PHONE 762-5361 


LUNDAR, MANITOBA 


M C C 


URDY CUPPLYTO. 


BUILDERS' a 1 SUPPLIES 


and COAL 


SARGENT and ERIN 


( KO L - KÓKS 


WINNIPEG, CANADA 

BUILDING MATERIALS k 

READY-MIXED CONCRETE 


SUnset 3-7251 


Haming j uóskir 


til íslendinga fjær og nær 


KEYSTONE FISHERIES LIMITED 

G. F- JÓNASSON, eigandi og forstjóri 

16 Martha Streel, Winnipeg 2 Sími WHitehall 2-0021 









FÉLAGATAL 1966 


9 


C. Styrktarfélagar 

Suslaining members for 
1966. 

Mrs. Kristín R. Johnson 

Mr. Walter Johannson, 
Pine Falls. 

Mrs. Louisa G. Gíslason, 
Morden. 

Mr. Grettir Leo Johann- 
son. 

Dr. & Mrs. Richard Beck, 
Grand Forks. 

D. Life members 

K. Valdimar Bjömson, 
Minneapolis, Minn., 
U.S.A. 

Bjöm Björnson, Consul 
of Iceland, Minne- 
apolis, Minn., U.S.A. 

Dr. Helgi P. Briem, 
Reykjavík, Iceland 

Grettir Eggertson, 
Winnipeg, Man. 

Dr. Árni Helgason, Con- 
sul of Iceland, 
Wilmette, 111., U.S.A. 


Eric fsfeld, 

Winnipeg, Man. 

Grettir Leo Johannson, 
Consul of Iceland, 
Winnipeg, Man. 

J. Walter Jóhannson, 
Pine Falls, Man. 

Mrs. B. E. Johnson, 
Winnipeg, Man. 

Guðmann Levy, 
Winnipeg, Man. 

Mrs. Anna Margrét Levy, 
Winnipeg, Man. 

Óskar E. Levy hrepp- 
stjóri, Ósum, Húna- 
vatnss., Iceland 

Gunnar R. Pálsson, 

Lake Park, Florida, 
U.S.A. 

Rev. P. M. Pétursson, 
Winnipeg, Man. 

Árni Sigurðsson, 

Seven Sisters Falls, 
Man. 

Dr. P. H. T. Thorlakson, 
Winnipeg, Man. 


Dr. Richard Beck, 

Grand Forks, N. Dak. 

Mrs. Margret Beck, 
Grand Forks. N. Dak. 

Brynjólfur Jóhannesson, 
leikari, 

Reykjavík, ísland. 

Prof. Dr. Helgi Johnson, 
R. R. 3 Somerset, New 
Jersey, N.Y., U.S.A. 

Hannes J. Petursson, 
Toronto, Ont. 

1. ÍSLAND 

E. Ársfélagar 

Jóhannes Eiríksson, 
Kristneshæli, Eyja- 
fjarðarsýslu 

Seðlabanki íslands, 
Reykjavík 

Séra Ásgeir Ingibergsson, 
Hvammi í Dalasýslu. 

2. ENGLAND 

The Library, University 
College, London. 

Gower Street, W. C. L., 
England. 


CANADIAN FISH 
PRODUCERS LTD. 

J. H. PAGE, ráðsmaöur 

Kaupa og flytja út nýan og 
frosinn fisk. Viðskifta er óskað 
alstaðar frá í Manitoba og 
Saskatchewan. 


Office Phone SPruce 4-7451 
Res. Phone GLobe 3-0446 

311 Chambers St. 
WINNIPEG MANITOBA 


ÍSLENDINGAR 

Allir þjóðernissinnaðir íslending- 
ar ættu að kaupa, lesa og styrkja 
eina íslenzka blaðið, sem nú er 
gefið út í Ameríku. Ef það hættir 
að koma út, deyr allur íslenzkur 
félagsskapur vor á meðal. 

Kaupið Lögberg-Heimskringlu 
$6.00 um árið 

North American 
Publishing Co. Ltd. 

PKone WH 3-9931 

303 Kennedy Street, Winnipeg 




10 


AUGLÝSINGAR 



* 

* t( 


I be in the 
key position 
to car shop 

with cash in advance through a low-cost 

Royal Bank termpian loan 

When you’re planning to buy any major item — a car, 
furnishings, fridge, washer, dryer or any important 
appliance — check against other loan plans available; 
see how low-cost termpian really is. Borrow the cash in 
advance and be in the key position to get the best value. 



ROYALBANK 







FÉLAGATAL 1966 


11 


3. REPUBLIC OF 
IRELAND 

Dr. James Delargy Di- 
rector “Irish Folklore 
Comm,” University 
College, Dublin 2. 

4. CANADA 
Atikokan, Ont. 

Einar I. Swanbergson 

Baldur, Man. 

Hansina Gunnlaugson 
Mrs. B. K. Jónsson 
Mrs. Rose Lewis 
Mrs. J. A. Sveinsson 

Brandon, Man. 

Dr. E. J. Skafel 
Mrs. Elin M. Hood 
Miss Helen Bjamason 

Elfros, Sask. 

Helgi Homfjörð 
Rósmundur Árnason 

Foam Lake, Sask. 

Mrs. Steinimn Inge. 

Eiriksdale, Man. 

Mrs. J. R. Johnson. 

Miss Emma J. Sigurdson. 

Hayland, Man. 

Sigurður B. Helgason 

Kristnes, Sask. 

Guðmundur Stefánsson 
Bæring Gablielsson 

Leslie, Sask. 

Ásgeir Gíslaso'n 

Malheson Island, Man. 

Árni G. Johnson 


Chilliwack, B. C. 

Mr. and Mrs. K. A. 
Magnússon. 

Langruth, Man. 

Mrs. B. Bjamason, 

V. Valdimarson. 

Mrs. J. (Kristlaug) 
Finnbogason 

Islington, Ont. 

Mrs. Ragnhildur Gutt- 
ormsson. 

Kinsota, Man. 

Sveinn Johnson 

McCreary, Man. 

Mrs. Hilda Crout 

Prince Rupert, B. C. 

Mrs. K. Einarsson 

Ottawa, Onl. 

August S. Johnson. 

Regina, Sask. 

Mr. and Mrs. Hafsteinn 
Bjamason. 

Shaunavon, Sask. 

S. H. Skaftfeld 

Riverton, Man. 

Hallgrímur Joh.Stadfeld 
Valgeir G. Stadfeld 
M. Coghill 
Kris. Thóransson 
S. B. Johnson 
Guðjón E. Johnson 

Toronto, Ont. 

H. J. Péturson. 

Mrs. H. L. Robson 

Vancouver, B.C. 

Mrs. Alla Warburton 
Herman Sigurdson 
Mrs. Thordis Fisher 
Percy G. Moore 


Swan River, Man. 

Mrs. Lára Sveinsson 

Westbourne, Man. 

Mrs. Guðrún 
Thorsteinsson 

Winnipeg, Man. 

Mrs. L. A. Björnson 
J. A. Eastman 
Mrs. Alma S. Eastman 
Miss Vilborg Eyjólfsson 
Miss Carolina Gunnars- 
son 

Mrs. Sara Gillies 
Mrs. Gyða Hurst 
Halldór J. Stefánsson 
David Bjömson 
Mrs. Rose Bjömson 
G. F. Jónasson 
Loyd Magnus 
J. M. Page 
Simon Shannon 
J. H. Johnson 
Miss Katrín Brynjólfsson 
Magnús Elíasson 
Mr. and Mrs. Earl J. 
Helgason 

Mrs. Maria Sivertson 
Mrs. Halldóra Peterson 
Bjorn Johnson 
Mrs. Maude McCreery 
Mrs. Lara B. Sigurdson 
Mrs. Kristin Depoe 
Mrs. Elizabet 
Zimmerman 

Miss Fanney Sigurdsson 
Mr. Haraldur Einarson 

White Rock, B.C. 

Kristinn O. Oddson 

Wynyard, Sask. 

Magnús Jónasson 
Mrs. Gudrun Finnson 


M. Kim FURS 

Complete Service For Your Furs — Established 1914 

FURS OF DISTINCTION 

Finest Quality and Workmanship — Satisfaction Guaranteed at 
Reasonable Prices 

315 ELLICE AVE. Winnipeg 1, Man. WHitehall 3-1115 




12 


AUGLÝSINGAR 



COMMERCIAL FISHING EQUIPMENT 

Reinforced Fiberglas Materials, Marine Hardware 
and Safety Equipment 

PARK-HANNESSON LIMITED 

813 Henry Ave. Phone 786-5841 Winnipeg 

Branch Office: Edmonton, Alberta 


Compliments of . . 


J. ROY 

GILBART FUNERAL HOME 

Licensed Embalmer 

Member Manitoba Funeral Directors Association 

1 st Ave. 

309 Eveline St. 

GIMLI, MANITOBA 

SELKIRK, MANITOBA 


THE ROSERY LTD. 

WINNIPEG 

609 Broadway - at Young Strect 

FAMOUS FOR FINE FLOWERS SINCE 1905 


Compliments of 

MASSEY-FERGUSON INDUSTRIES LIMITED 1 

Makers of World Famous Farm Implements 
and Industrial Equipment. 

1325 ELLICE AVE. — PH. SPruce 4-3507 
WINNIPEG, MANITOBA 


Buy OAKLAND Chicks and Turkey Poults 

FOR BETTER RESULTS 

OAKLAND HATCHERIES LTD. 

1717 Dublin St. St. Jomes JN 

Phone 774-7471 

Brandon - Carman - Dauphin - Shoal Loke - Steinbach 











FÉLAGATAL 1966 


13 


5. BANDARÍKIN 

Boslon, Mass. 

Kormákur Ásgeirsson 
Kapt. Jóhannes G. Ás- 
geirsson 

Valgeir Einarsson 
Kapt. Thor Guðmundss. 
Kapt. Guðm. Jóhanness. 
Gunnlaugur Jónsson 
Kapt. Theodór Jónsson 
Guðmundur Pálsson 

Cashmere, Wash. 

Chris Guðmundson 

Charlottesville, Virg. 

Prof. R. L. Kellogg 

Ft. Landerdale, Fla. 

Gimnlaugur Illugason 

Grand Forks, N. Dak. 

Mrs. V. Guðmundson, 
University of N. Dak. 


Library 

Dr. Arne Brekke, 

University of N. Dak. 
Emilie J. Anderson 

Ithaca, N.Y. 

Vilhjálmur Bjarnar 

Bremerton, Wash. 

Rev. G. P. Johnson 

Chigago, 111. 

George Hanson 

San Diego, Calif. 

Mrs. J. K. Steinberg 

Seallle, Wash 

Rev. and Mrs. 

Kolbeinn Seimundson 
Mrs. Inga E. Johnson 

Lincoln, Nebraska 

Prof. Paul Schach 


Hopple, N. Dak. 

Mrs. Laufey Aaland 

New Brunswick, N.J. 

Prof. Helgi Johnson, 
Rutgers University 
Library 

Minneapolis, Minn. 

G. T. Athelstan 
Mrs. Edda Laxdal 
Miss Hjördís Bjarnason 
Mrs. Margret Arnar 

Rochester, Minn. 

Thorey J. 

Sigurjonsdottir, M.D. 
S. E. Thorvaldson, M.D. 

New Haven, Conn. 

Yale University Library 

Hickville, L.I., N.Y. 

Olaf Helgason 


Thorvaldson, Eggertson, 
Saunders & Munro 
Lögfræðingar 

Bank of Nova Scotia Bldg. 
Portage og Garry St. 

SÍMI WH 2-8291 


Compliments of 

LUNDAR TRANSFER 

Serving: Clarklcigh, St. Laurent, 
Oak Point 

Winnipeg Phone 786-5811 

Phone 762-5271 

LUNDAR MAN. 


Best Wishes 


THE G. McLEAN COMPANY 

LIMITED 

WHOLESALE GROCERS 


WINNIPEG 

MANITOBA 


EOOTH IIMIITIIV 

CANADIAN COMPANY LIMITED 

235 GARRY STREET PH. 942-8271 WINNIPEG, MANITOBA 

Selkirk - Winnipegosis, Mon. - The Pos, Man. 









14 


AUGLÝSINGAR 

















FÉLAGATAL 1966 


15 


Oceanside. L.I., N.Y. 

Andrés Guðmundson 

Poriland, Oregon 

Miss Ollie Gislason 

Salinas, Calif. 

Prof. Loftur Bjarnason 

4. DEILDIR OG SAM- 
BANDSFÉLÖG 

The Icelandic Socieiy 
of New York 

Hannes Kjartansson 
Jerome Miller 
Mrs. Jerome Miller 
Miss Halldóra Rútsdóttir 
Ludvik Jónsson 
Richard Richardson 
Mrs. Margrét Rossback 


Mrs. Thorey Vogle 
Edward Eoulfield 
D. Sommerfield 
Árni ólafsson 
Capt. Olaf Olsen 
Capt. Magnús Norðdahl 
Mrs. William Richards 
Mrs. Eane Thomson 
Mrs. Nanna Kolberg 

Deildin „fsland", 
Morden, Man. 

Forseti 

Willie Olafson 
Stefán G. Einarson 
Ben S. Einarson 
Lorry Einarson 
Andy Gíslason 
Ingi Olafson 
Paul Sigurdson 
J. B. Johnson 
Mrs. J. B. Johnson 


Óli Lindal 
Mrs. Freda Lindal 
Mrs. Willie Ólafson 
Willie ólafson 
Jóhann P. Thomasson 
Thomas Thomasson 
Mrs. ICristín Thomasson 
Guðrún Thomasson 
Janathan Thomasson 


„Brúin", Selkirk, Man. 

Forseti 

Jack Bjömson 

Varaforseti 
Th. Skagfjörð 

Skrifari 

Guðrún Vigfússon 
Féhirðir 

Allie Goodbrandson 


THE EMPIRE SASH & DCX)R CO. LIMITED 

Henry Ave. and Argyle St. 

"COMPLETE BUILDER'S SUPPLIES" 

WINNIPEG 2, MAN. PHONE WHitehall 2-5551 


CRESCENT CREAMERY 

LIMITED 

Hafa verzlað með fyrsta flokks mjólkurvörur í meir en 58 ár. 

MJÓLK - RJÓMA - SMJÖR - ÍS-RJÓMA 

SUnsel 3-7101 

WINNIPEG MANITOBA 








16 


AUGLÝSINGAR 














TIMARIT 


ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


FERTUGASTI OG ÁTTUNDI ARGANGUR, 1966 


Ritstjórar 
GÍSLI JÓNSSON 
HARALDUR BESSASON 



WINNIPEG, MANITOBA 

Gefið út af Þjóðræknisfélagi íslendinga í Vesturheimi 


Myndir 


Bls. 

Guttormur J. Guttormsson. 4 

Mannúð, rannsókn, frelsi.12 

Skafti Brynjólfsson .17 

Stephan G. Stephansson.19 

Helgi Stefánsson.,...20 

Jóhann Magnús Bjarnason.29 

Thorvaldur Thorvaldsson . 43 

Ingvar Búason.45 


PRENTAÐ HJÁ COLUMBIA PRINTERS, WINNIPEG 











Efnisyfirlit 

Bls. 

RICHARD BECK: Guttormur J. Guttormsson skáld.,. 5 

RICHARD BECK: Tvö kvæði úr Noregsferð . 8 

HARALDUR BESSASON: Af blöðum Stephans G. Stephanssonar. 9 

RICHARD BECK: Arfleifð og eggjan .24 

HRUND SKÚLASON: Úr dagbókum J. M. Bjarnasonar .29 

GISLI JÓNSSON: Nú velta bárur .40 

GÍSLI JÓNSSON: Er ekki senn kominn háttatími? .41 

W. KRISTJANSON: The Icelandic Student Society In Winnipeg .42 

JÓN K. LAXDAL: Westward Journey (transl.) ...50 

Fertugasta og sjöunda ársþing .61 


Viðauki 


.71 















Guttormur J. Guttormsson. 





DR. RICHARD BECK: 

Guttormur J. Guttormsson skáld 

Nokkur kveðjuorð. 


Falla mínir fornu vinir, 
falla traustir ættarhlynir. 
Auðn í vorum skáldaskóg. 
Hátt þig bar í lundi ljóða, 
ljómi þinna kvæðaglóða 
bjarma á ættjörð björtum sló. 

Þessar ljóðlínur fæddust, þegar 
mér barst fregnin um andlát Gutt- 
orms J. Guttormssonar skálds. Vel 
má vera, að þær séu ekki mikill 
skáldskapur; hinu verður ekki á móti 
mælt, að þær eru sannmæli. En 
Guttormur lézt, eins og kunnugt er, 
á sjúkrahúsi í Winnipeg 23. nóv. 
1966, rúmum degi eftir að hann varð 
88 ára, en hann var fæddur að Víði- 
völlum í Nýja íslandi 21. nóv. 1878. 
Með honum er eigi aðeins að velli 
fallið svipmikið skáld og merkilegt, 
heldur einnig sterkur og mjög sér- 
stæður persónuleiki, er lengi mun 
minnisstæður samtíðarmönnum 
hans, og þeim lengst, sem kynntust 
honum mest og bezt. 

Hann var, eins og þegar hefir verið 
sagt, kynborinn sonur Nýja íslands í 
Manitoba, fæddur og alinn upp í ís- 
lenzku landnámsbyggðinni á þeim 
slóðum, þegar frumherjarnir háðu 
þar sína raunaþungu en hetjulegu 
brautryðjendabaráttu. Fór það að 
vonum, að bernsku- og æskuum- 
hverfið og hin hörðu kjör, sem for- 
eldrar hans og aðrir íslendingar áttu 
þar við að búa framan af árum, ork- 
uðu djúpt á Guttorm og settu varan- 
legt mark á lífshorf hans og skáld- 
skap. 

Sama máli gegnir um menningar- 


lega umhverfið, sem hann ólst upp í, 
en það var háíslenzkt, í rauninni 
beint framhald af íslenzkri alþýðu- 
menningu heima á ættjörðinni. Hefði 
þessu eigi verið þannig farið, hefði 
Guttormur hvorki orðið eins mikill 
íslendingur né heldur eins sérstætt 
skáld og raun ber vitni. Trúnaðurinn 
við ætt og erfðir var honum runninn 
í merg og bein, og er ósjaldan bæði 
uppistaðan og ívafið í kvæðum hans. 
Réttilega og viturlega sækir hann að 
vísu ósjaldan yrkisefni sín í daglega 
lífið umhverfis sig, en hann fer um 
þau íslenzkum höndum, ef svo má að 
orði kveða, bæði um mál og ljóð- 
form. Þannig sver hann sig ótvírætt 
í ættina til eldri íslenzkra skálda. 

„Fjórðungi bregður til fósturs,“ 
segir hið fornkveðna. Ætternislega 
sannaðist það á Guttormi í ríkum 
mæli. Hann var af traustum og kunn- 
um austfirzkum ættstofni, og for- 
eldrar hans voru bæði prýðilega gef- 
in og bókhneigð. Móðir hans, er var 
söngelsk og hafði fallega söngrödd, 
var skáldmælt vel, og faðir hans, er 
var gæddur snjallri frásagnargáfu, 
var einnig bæði sönghneigður og list- 
fengur. Sjálfur var Guttormur söng- 
elskur mjög og stofnaði hljómleika- 
flokka og stjórnaði þeim í Nýja ís- 
landi og víðar í byggðum Vestur- 
íslendinga. 

Foreldra sinna, Jóns Guttormsson- 
ar og Pálínu Ketilsdóttur, brautryðj- 
endabaráttu þeirra og æskuheimilis 
síns, hefir Guttormur minnzt sonar- 
lega í ágætri og mjög fróðlegri grein 
í bókinni Foreldrar mínir (Reykjavík 



6 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


1956). En ungur að aldri missti hann 
þau bæði og varð því snemma að 
fara að sjá fyrir sér sjálfur. Vann 
hann fram eftir árum að margvís- 
legum störfum, en lengstum ævinn- 
ar var hann bóndi, og frá 1911 og til 
dauðadags bjó hann á föðurleifð 
sinni, Víðivöllum við íslendingafljót. 
Það er því ekki orðum aukið, að hann 
hafi orðið að hafa skáldskapinn og 
önnur ritstörf sín í hjáverkum frá 
tímafrekum og lýjandi skyldustörf- 
unum. Af fyrrgreindum ástæðum má 
það einnig augljóst vera, að skóla- 
ganga Guttorms var af mjög skorn- 
um skammti, en hann bætti sér það 
upp með víðtækum lestri, og átti 
stórt og merkilegt bókasafn. 

Þegar þess er hins vegar gætt, und- 
ir hve andvígum skilyrðum Guttorm- 
ur vann hin toókmenntalegu störf 
sín, verður það ennþá athyglisverð- 
ara og aðdáunarverðara, hve mikið 
liggur eftir hann af ritstörfum í 
bundnu máli og óbundnu og hve 
margt af því bar aðalsmark hins 
sanna skáldskapar um hugkvæmni, 
frumleik og málsnilld. Umfangsmest 
er ljóðagerð hans og hæst náði hann 
í þeirri skáldskapargrein, en um upp- 
talningu ljóðabóka hans og önnur 
rit og ritstörf leyfi ég mér að vísa 
til ritgerðar minnar um hann áttræð- 
an í þessu ársriti 1959. 

En skáldskapur Guttorms er eigi 
aðeins mikill að vöxtum, heldur 
einnig harla fjölskrúðugur um við- 
fangsefni, meðferð þeirra og svip. 
Ljóðagerð hans er, í stuttu máli, 
ágætlega lýst í þessum orðum Helga 
Sæmundssonar í grein hans í tilefni 
af Íslandsferð Guttorms 1963, „Skáld- 
bóndi í heimsókn“ (Alþýðublaðið, 19. 
júní 1963): 


„Guttormur hugsar iðulega austur 
um haf í ljóði, en hann yrkir líka oft 
um fósturjörð sína, Nýja ísland, og 
ber henni söguna af karlmannlegri 
hreinskilni. Kvæði hans um baráttu 
frumbýlingsáranna þarf varla að 
kynna, en af þeim ber sennilega 
Sandy Bar hæst. Guttormur man 
glöggt þraut foreldra sinna og sam- 
ferðamanna þeirra heiman af ís- 
landi. Sjálfur hefir hann átt við fá- 
tækt að stríða, unnið hörðum hönd- 
um langan dag og verið úti í mis- 
jöfnum veðrum. Alls þessa gætir í 
ljóðum hans, en Guttormur yrkir 
líka um frjósemd og mildi Kanada, 
sléttuna, sem hefur brauðfætt hann, 
vatnið og bjartan morgun, fagurt 
hádegi og blítt kvöld. Jafnframt eru 
á skáldhörpu hans strengir, sem 
túlka fjalladyn, stormaþyt og vatna- 
gang, æsta hríð, dimma nótt og vind- 
barinn skóg. Ennfremur lýsir hann 
ógleymanlega daglegum störfum 
vestur-íslenzka bóndans og einnig 
á táknrænan hátt, því hann er meist- 
ari tvíleikans, þegar honum tekst 
bezt upp í kvæðum sínum. Þá rís 
skáldskapur Guttorms eins og fjall 
af sléttu, og ljóðstíll hans verður í 
senn sterkur og margþættur. Sá 
kveðskapur er íslenzkum bókmennt- 
um mikill fengur. 

Frásagnir og lýsingar láta Gutt- 
ormi J. Guttormssyni vel í ljóði, en 
þó finnst mér kannski mest til um 
þann skáldskap hans, sem er tákn- 
rænn og heimspekilegur. Guttormur 
er harla ádeilugjarn, en tvíleikur 
þeirra kvæða hans bjargar þeim 
blessunarlega oft frá því hlutskipti 
að vera aðeins hávær áróður. Þess 
vegna munar um Guttorm, þegar 
hann fordæmir ranglæti og tekur 



GUTTORMUR J. GUTTORMSSON SKÁLD 


7 


málstað smælingja, sem standa höll- 
um fæti. 

Loks ber þess að geta, að Guttorm- 
ur er fyndinn og hnittinn, ef hann 
vill beita þeirri íþrótt. Ég ætla, að 
hann sé snjallasta kímniskáld Vest- 
ur-íslendinga eftir Káin, og á þeim 
glímupalli reynist hann bæði fjöl- 
brögðóttur og harðskeyttur. Þar 
sameinar hann skemmtilega hug- 
kvæmni og skapríki." 

Hér verður ekki farið út í það að 
rekja efni einstakra kvæða Gutt- 
orms, þó meir en verðugt væri. En 
réttilega leggur Helgi Sæmundsson 
áherzlu á það í skilningsríkum um- 
mælum sínum um skáldið, hve sterk- 
um böndum hann er tengdur ætt- 
jörðinni, íslandi, og fæðingarsveit 
sinni og heimahögum í Nýja íslandi. 

Eins og ég hefi sagt annars staðar, 
sameinar Guttormur þetta tvennt á 
hinn fágætasta og eftirminnilegasta 
hátt. í skáldskap hans renna straum- 
arnir frá hinu landfræðilega og 
menningarlega umhverfi hans í 
Canada og áhrifin frá íslenzkum 
bókmenntum og menningarerfðum 
saman á mjög merkilegan hátt. 
Yrkisefni hans eru ósjaldan ramm- 
canadisk, gripin beint úr daglega 
lífinu umhverfis hann, t. d. í kvæð- 
unum „Býflugnaræktin“, „Indíána- 
hátíðin“, „Birnirnir“ o. fl., en þau 
eru færð í frábærlega íslenzkan mál- 
búning, bæði um bragarhætti og 
orðalag, þó að skáldið fari oft eigin 
götur í þeim efnum, smíði algerlega 
nýja ljóðhætti og noti orðin í óvenju- 
legum samböndum til þessa að túlka 
nýjar hugsanir. Málfar hans er í senn 
bæði kjarnmikið og rammíslenzkt. 

Beint og óbeint hefir þegar verið 
vikið að lífsskoðun Guttorms, eins 


og hún lýsir sér í kvæðum hans. 
Hann greiddi óréttlæti og hverskon- 
ar kúgun, óheilindum og yfirborðs- 
mennsku, þung svipuhögg í ádeilum 
sínum. En lífsskoðun hans var 
eigi að síður jákvæð. — Víða kem- 
ur fram í kvæðum hans djúp og 
sterk samúð með þeim, sem eiga í 
vök að verjast og bera skarðan hlut 
frá lífsins nægtaborði. Enda komst 
hann svo að orði í merku viðtali 
við Matthías Jóhannessen ritstjóra 
(Morgunblaðið, 16. júní 1963): „Ég 
trúi á mannúðarkenningar Krists.“ 
Það var kjarninn í hans trúarskoð- 
un. Annars mun honum ekki gert 
rangt til, þó sagt sé, að hann hafi 
verið efasemdarmaður, leitandi andi, 
í trúarefnum. 

En upp á Guttorm má hiklaust og 
afdráttarlaust heimfæra þessi orð 
hans um Káinn: 

Þar er merkur, mætur, heill 
maður á bak við kvæðin. 

* 

Það var íslenzkt haustveður, svalt 
og bjart, þegar Guttormur var til 
moldar borinn í Riverton á heima- 
slóðum sínum. Þegar við ókum af 
stað þaðan á leið til Winnipeg, varð 
mér litið í áttina til Sandy Bar, og 
orð skáldsins úr samnefndu, fögru 
og frægu, kvæði hans urðu mér að 
lifandi veruleika: 

.heiður himinn 

hvelfdist yfir Sandy Bar, 
himinn, landnám landnemanna 
ljómaði yfir Sandy Bar. 

Landnámsmaður í ríki andans, 
sem numið hafði íslenzkum bók- 
menntum nýtt landnám, hafði horfið 
á vit feðra sinna í landinu ókunna 
handan grafar. 




RICHARD BECK: 


Tvö kvæði úr Noregsferð 

FJALLASÝN í RAUMSDALSFIRÐI 

(15. júní 1966) 

Hvítir rísa Tröllatindar, 
tignir, út við sjónarrönd. 

Mildir sofa sumarvindar 

sætt og rótt viði dreymna strönd. 

Svönum lík í sólarbjarma 
sigla ský um loftin há, 
mjúkra vængja vefja arma 
vanga hlíða og fjöllin blá. 

Fjörður lygn í faðmi tinda 
fagur speglar dýrðarsýn. 

Heimur æðri undramynda 
innri sjónum mínum skín. 


MORGUNN í NORÐFIRÐI 

(17. júní 1966) 

Hér standa fjöll um fornar slóðir vörð, 
en fögur vorblóm prýða græna jörð, 
og horfa út á himinbláan fjörð. 

Um fannkrýnd höfuð leikur geislaglóð, 
en glaðir þrestir syngja morgunljóð, 
og hamrar taka undir þeirra óð. 

I laufi hvíslar léttur sævarblær, 
á lundi skóga gullnum roða slær; 
við sólarrisi fjallafossinn hlær. 

Hér yngir huga yndisleikans mynd, 
með ódauðleikans svip um strönd og tind, 
er mótast djúpt í minninganna lind. 



HARALDUR BESSASON: 


Af blöðum Stephans G. 
Stephanssonar 


I 

Þann 28. ágúst 1878 fór fram brúð- 
kaup þeirra Stephans G. Stephans- 
sonar (Stefáns Guðmundssonar) og 
Helgu Sigríðar Jónsdóttur frá Mjóa- 
dal í Bárðardal. Brúðkaupið fór fram 
í Shawano héraðinu í Norður Wis- 
consin. Efni Stephans voru þá sam- 
kvæmt eigin sögn, „liðugar 160 ekrur 
afhöggvins furuskógar, kröksettar 
stórstofnum og sendnar, 12 ekrur 
hafði ég hreinsað að mestu; allgott 
íbúðarhús, eftir því sem þar tíðkað- 
ist, og 3 eða 4 nautgripir, og „gift- 
ingartollurinn“ í peningum, sem 
séra Páll Þorláksson vildi ekki 
þiggja, bæði af því, að honum var 
vel til mín, og svo hins, hann bað 
mig „að leyfa sér að gera fyrir ekk- 
ert fyrsta prestverkið,“ sem hann 
gerði fyrir íslending.“ (Bréf og rit- 
gerðir IV, 80). 

Af framanskráðu má sjá, að vin- 
átta hefir verið með þeim Stephani 
og séra Páli. Ekki mun þó prestin- 
um hafa þótt Stephan alls kostar 
leiðitamur í trúmálum og beindi til 
hans skeyti úr prédikunarstóli fyrir 
það að hafa líkt Opinberunarbókinni 
við Gandreið Benedikts Gröndals 
(Bréf og ritgerðir IV, 96). „En jafn- 
góður var Páll mér eftir sem áður, 
og aldrei minntumst við á þetta,“ 
segir Stephan (s. st.). 

Árið 1880 fluttust þeir séra Páll 
og Stephan til Norður Dakóta, og var 


Stephan þar í söfnuði séra Páls, 
þangað til hinn síðarnefndi lézt árið 
1882. 

Eftir andlát séra Páls Þorláksson- 
ar klofnaði íslenzki söfnuðurinn í 
Norður Dakóta. Stephan G. fylgdi 
þeim hlutanum, sem nefndist Park- 
söfnuður. Hefir hann sjálfur ritað, 
að sá söfnuður hafi fylgt nýju guð- 
fræðinni. (Bréf og ritg. I, 283). 

Á fyrsta ársþingi „Hins evangel- 
íska lútherska kirkjufélags Islend- 
inga í Vesturheimi“, sem efnt var til 
í Winnipeg vorið 1885, mætti Stephan 
G. með fjórum öðrum fulltrúum frá 
Parksöfnuði. Á þinginu komu fram 
raddir um það að gera Stephan að 
ritara kirkjufélagsins, en hann baðst 
undan því embætti. Nokkru síðar 
sameinuðust íslenzku safnaðarbrotin 
í Norður Dakóta í einn félagsskap, 
en ekki gekk Stephan í þann söfnuð 
né neinn annan söfnuð eftir það. 

Heimildir sýna, að á þeim árum, 
sem hér um ræðir, var talsverð ólga 
í trúmálum meðal Vestur-Islendinga. 
Talað var um rétttrúnað, nýju guð- 
fræðina, frjálshyggju og þar fram 
eftir götunum. Eins og fyrr greinir, 
hafði slíkrar ólgu orðið vart meðal 
íslendinga í Norður Dakóta við 
myndun Parksafnaðar. Líklegt er, að 
arftaki þess safnaðar hafi verið fé- 
lagsskapur sá, sem Stephan G. 
Stephansson skipulagði og nefndur 
var „Hið íslenzka menningarfélag". 



10 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Meðal annarra stofnenda þessa fé- 
lags voru þeir bræður, Magnús og 
Skafti Brynjólfssynir. Stephan var 
kjörinn ritari menningarfélagsins og 
honum falið að rita félaginu stofn- 
skrá (sjá meðfylgjandi mynd). 

Saga Hins íslenzka menningarfé- 
lags verður ekki rakin hér í smá- 
atriðum, enda er hún mjög kunn. Á 
það má þó minna, að stofnun fé- 
lagsins olli talsverðum deilum með 
þeim séra Jóni Bjarnasyni og Steph- 
ani G. Stephanssyni. Félagið starf- 
aði í fimm ár, 1888—1893, en þá 
höfðu sumir af atkvæðamönnum 
þess flutzt búferlum frá Norður Da- 
kóta. Eins og kunnugt er fluttist 
Stephan til Alberta vorið 1889. 

í athugasemd dr. Rögnvalds Pét- 
urssonar í Bréfum og ritgerðum IV, 
152—153, er þess getið, að menning- 
arfélagið hafi haldið 16 fundi á þeim 
fimm árum, sem það starfaði. Svo 
vel vill til, að fundarbók menningar- 
félagsins hefir varðveitzt með fjórtán 
fundargerðum innfærðum, en tvær 
síðustu fundargerðirnar hafa verið 
lagðar inn í bókina á lausum blöð- 
um og er önnur þeirra skrifuð með 
blýanti. Forspjall félagsins, lög þess 
og sjö fyrstu fundargerðirnar hefir 
Stephan G. skrifað í bókina. Eftir 
það hafa aðrir menn tekið til við að 
rita, líkast til Ásgeir Líndal og ein- 
hverjir aðrir. Allt það, sem Stephan 
skrifaði í bókina, er birt hér í heilu 
lagi. Menningarfélagið hlýtur jafnan 
að koma við sögu, þar sem að því 
stóðu áhrifamenn, svo sem Stephan 
G., sem átti það hlutverk framundan, 
að verða stórskáld, og Björn Péturs- 
son, sem gerðist forgöngumaður um 
stofnun fyrsta únitarasafnaðarins 


meðal íslendinga í Vesturheimi; var 
sá söfnuður stofnaður í Winnipeg 1. 
febrúar 1891. Þess má geta hér, að 
líkur benda til, að eitthvað af fund- 
argerðum menningarfélagsins hafi 
týnzt. Ef sá grunur er réttur, hafa 
fundir félagsins orðið fleiri en 16 
alls. 

Dómar manna um „Hið íslenzka 
menningarfélag“ hafa verið ærið 
misjafnir. Eins og ráða má af glefs- 
um úr fundargerningum, geðjaðist 
ýmsum kirkjunnar mönnum lítt að 
félaginu, og úr þeirra röðum kom sá 
dómur, að hér væri á ferðinni „dautt 
vantrúarfélag“, sem ekki væri orð- 
um á eyðandi. Löngu síðar tók merk- 
ur sagnfræðingur, dr. Þorkell heitinn 
Jóhannesson, svo til orða, að það 
„skyldi enginn efast um það, að bak 
við orð stofnskrárinnar (þ. e. for- 
spjall menningarfélagsins) felst djúp 
persónuleg reynsla, uppstigning í 
andlegum skilningi, sem skipar þeim, 
sem hana ritar og þeim sem hana 
játa, á allt annað og hærra þroska- 
stig í andlegum efnum en dæmi 
verða til fundin meðal bænda og 
búaliðs á þessum tíma, svo að sögur 
fari af hér heima eða meðal bænda 
vestra.“ (Nordæla 1956, 220). 

Ekki má sá, sem þetta ritar, segja 
neitt um álit sitt á menningarfélag- 
inu né um réttmæti þeirra dóma, sem 
nú hefir verið til vitnað. Slíkt kynni 
að jafngilda dómsuppkvaðningu um 
trúmál, og situr víst ekki á ritstjóra 
Tímaritsins að gera sig sekan um 
þess háttar goðgá. Segja má, að í 
þessum efnum verði hver að dæma 
fyrir sjálfan sig. Hins vegar má 
nefna það hér, að menningarfélagið 
stofnaði gott bókasafn, sem bauð 
Dakóta íslendingum upp á kjarn- 



AF BLÖÐUM STEPHANS G. STEPHANSSONAR 


11 


góða andans næringu, og víst má 
aldrei gleyma því, að enginn kvað 
upp jafnótvíræðan dóm yfir menn- 
ingarfélaginu og Stephan G. sjálfur 
gerði löngu eftir brottför sína frá 
Norður Dakóta. Þegar fyrsta bindið 
af „Andvökum“ kom út árið 1909, 
var svofelld tileinkun prentuð fremst 
í bindinu: 

Tileinkað Menningarfélags-mönn- 
um í Dakoia frá 1889. Þar á eftir 
fylgir svo ljóðið „Við munum, þó 
fámenni í flokk okkar stæði,“ o. s. 
frv. í síðustu vísu þessa kvæðis segir 
svo í annarri línu: „Frá aldrinum 
tvítugs eg býð ykkur ljóðin.“ Þorkell 
Jóhannesson hefir bent á, að hér láti 
Stephan í það skína, að skáldferill 
sinn hafi í rauninni hafizt árið 1889 
og þess vegna hafi hann átt tvítugs- 
afmæli sem skáld árið, sem Andvök- 
ur tóku að birtast í bókarformi. 
(Nordæla, 218). 

Síðast greind tileinkun réttlætir 
það fullkomlega, þó að ekki kæmi til 
annað, að gögn þau, sem varða „Hið 
íslenzka menningarfélag“ séu látin 
koma fyrir sjónir íslenzkra lesenda. 

Um fyrirmynd að menningarfélag- 
inu ritaði Stephan þann 30. marz 
1888 á þessa leið: „Svona löguð fé- 
lög hafa verið stofnuð á nokkrum 
stöðum hér í landi og hafa reynzt 
vel, þó enn séu þau ung og fámenn. 
Próf. F. Adler í New York er upp- 
hafsmaður þeirra.“ (Bréf og ritg. IV, 
152). Prófessor Felix Adler var fædd- 
ur 1851. Hann var prófessor í heb- 
resku og austurlandabókmenntum 
við Cornell háskólann í íþöku í New 
York; síðar kenndi hann félagsfræði 
og siðfræði við Columbia háskólann. 
Talið er, að bók Adlers „Creed and 
Deed“, sem kom út árið 1877, hafi 


haft áhrif á Stephan G. Um það efni 
hafa ritað þeir Þorkell Jóhannesson 
og Óskar Halldórsson (Nordæla, 220 
og Studia Islandica 19, 1961, 70—74). 

Fundargerðir menningarfélagsins 
sýna, hvað helzt var tekið til um- 
ræðu á fundum félagsins. Þær tala 
og allskýru máli um andleg viðhorf 
félagsmanna og þeirra, sem voru 
þeim andstæðir. Þar er og að finna 
dálitlar upplýsingar um bókakost, 
sem félagsmenn lásu og ræddu. Er 
þess að vænta, að þeim fræðimönn- 
um, sem hafa gerzt rýnendur á 
ljóð Stephans G., kunni að verða 
eitthvert lið að þeim ábendingum. 

Athyglisvert er, að meðferð eða 
stafsetning á mannanöfnum er tals- 
vert á reiki í fundargerðunum. Svo 
virðist, að Stephan hafi ekki verið 
búinn að gera upp við sig, hvort 
honum bæri að nota einfaldan eða 
tvöfaldan samhljóðanda í ættarnafni 
sínu; ritar hann því ýmist Stephan- 
son eða Stephansson. Eins og kunn- 
ugt er, sigraði tvöfaldi samhljóðand- 
inn í þessu tilviki. Misræmi af síðast 
greindu tagi er ekki leiðrétt hér. 
Þess má og geta, að Stephan notar 
orðmyndina „gjaldkyri“ í stað gjald- 
keri. Skal nú ekki orðlengt frekar í 
þessum kafla um þann næsta, sem 
hefir að geyma bæði lög og fundar- 
gerðir „Hins íslenzka menningarfé- 
lags“. 

II 

Lagabálkurinn hefst á blaðsíðu 5 í 
fundarbók, og er hann þannig: 

Lög 

l# 

Félagið heitir: Hið íslenzka menn- 
ingarfélag. 



12 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 




Stofnskrá Menningarfélagsins, rituð af Stephani G. Stephanssyni. 


2 # 

Stefna félagsins er ákveðin í ein- 
kunnargrein þess hér að framan (sjá 
mynd). Félagsmenn geta þeir aðeins 
orðið, sem henni eru samþykkir, 
undirskrifa lög þessi, eru fullra 16 
ára að aldri og hafa fengið með- 
mæli inntökunefndarinnar. 

3# 

Hver félagsmaður greiðir eins dol- 
lars árstillag, og aukagjald ef svo 
verður ákveðið. Þó getur inntöku- 
nefndin gefið einstaka undanþágu 
fyrir gildar ástæður, einkum ef ein- 


hver félagsmanna flytur burtu, en 
æskir þó að standa í sambandi við 
félagið. 

4# 

Málfrelsi og atkvæðisrétt hefur 
hver félagsmaður, en kjörgengi að- 
eins þeir, sem eru 21 árs að aldri. 

5# 

Ársfund heldur félagið í júnímán- 
uði ár hvert, samkomu hvern al- 
mennan hvíldardag, verði því við 
komið, aukafund þegar nauðsyn 
krefur. 



AF BLÖÐUM STEPHANS G. STEPHANSSONAR 


13 


6 # 

Ársfundur kýs stjórn félagsins, 
yfirlítur reikninga þess og atgerðir 
ið næstliðna ár og gerir þær álykt- 
anir, sem hagur þess heimtar. Á sam- 
komum félagsins verða haldnar töl- 
ur, fyrirlestrar og viðræður, sam- 
kvæmar stefnu þeirri, sem það hef- 
ur tekið sér. Til aukafunda er kallað, 
ef málefni liggja fyrir, sem fljótlega 
þurfa að útkljást. 

7# 

Lögmætur er sá fundur, sem reglu- 
lega er boðaður og sjö félagsmenn 
mæta, nema sé um fjármál að ræða 
þarf fullur helmingur félagsmanna 
að vera viðstaddur. Meiri hluti at- 
kvæða á fundi ræður úrslitum, nema 
öðruvísi sé ákveðið. 

8 # 

Stjórn félagsins er: forseti, gjald- 
keri, ritari og þriggja manna inn- 
tökunefnd, kosin til árs, og vara- 
menn þeirra. 

9# 

Forseti stjórnar fundum og boðar 
þá, kallar aukafund ef sjö félags- 
menn æskja, skipar nefndir þær, sem 
árs starf er falið. 

10# 

Gjaldkeri tekur móti tillögum fé- 
lagsmanna og geymir þau, greiðir 
féð af hendi eftir skriflegum ávísun- 
um forseta og ritara, beggja; hann 
leggur greinilegan reikning fyrir árs- 
fund og oftar ef heimtað verður; 
hann heldur bók yfir tekjur og út- 
gjöld félagsins. 

II# 

Ritari er fundarskrifari og hefur á 


hendi öll ritstörf félagsins; hann 
geymir öll þau skjöl og rit, sem fé- 
lagið felur honum til gæzlu. 

12 # 

Inntökunefndin gefur aðeins þeim 
meðmæli sitt sem skriflega æskja 
inntöku í félagið, sem fullnægja 
skilyrðum þeim sem fram eru tekin 
í 2. grein. Samhljóða meðmæli allra 
nefndarmanna þarf til þess að bera 
megi upp á félagsfundi ósk þess, sem 
beiðist upptöku í félagið. Tvo þriðj- 
unga allra atkvæða þarf til þess að 
gerast félagsmaður. 

13# 

Félagið getur skipt sér í deildir 
eftir því sem þörf gerist, er standi 
samt í nánu sambandi sín á milli 
undir einni aðalstjórn, með því fyrir- 
komulagi, sem þeim kemur saman 
um. 

14# 

Tillög félagsmanna fyrir líðandi 
fjárhagsár eiga öll að vera greidd 
fyrir ársfund. 

15 # 

Breyting á þessum lögum verður 
einungis gerð á ársfundi. 

Nöfn félagsmanna (stafsetningu 
í handriti ritarans er að mestu fylgt 
hér) Ólaf Olafson, Stephan G. Steph- 
anson, Jonas Hall, Jacob Líndal, S. 
B. Brynjólfson, Magnús Brynjólfson, 
Björn Halldórsson, B. Brynjólfsson, 
Gísli Sæmundson, Arngrímur Jóns- 
son, Magnús Halldórsson, Jón Hjálm- 
arsson, Einar Jónsson, S. Tryggvi 
Guðmundsson, S. J. Björnson, S. 
Johnson, H. Thomson, Sigurður Ein- 



14 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


arsson, B. Blondal, Á. Magnússon, B. 
Bjarnason, Kristján R. Casper, John 
Guðmundson, Bjarni Johnson, 
Tryggvi Palson, Svein Björnson, 
Bjarni Jóhannsson, Gísli Jóhanneson, 
Björn Peturson, Jon Jónsson Hrafn- 
dal, Sigfus Salomon, Magnús Snow- 
field, Arni Arnason. 

Á bls. 11 í fundarbók er yfirskrift- 

in Fundargerðir. 

Ekki verður betur séð en að fund- 
argerningar menningarfélagsins árið 
1888 hafi allir verið færðir í fundar- 
bók af ritara félagsins, Stephani G. 
Stephanssyni. í vissum tilvikum hef- 
ir hann þó farið eftir rituðu upp- 
kasti eftir aðra menn, eins og fram 
kemur í fundargerningum: 

I. fundur 

haldinn í húsi Stephans G. Stephans- 
sonar 4. febr. 1888. 

Skapti Brynjólfsson setti fundinn, 
hann var því næst kosinn forseti 
með öllum atkvæðum. 

Því næst var rætt um hvert þarf- 
legt væri að hinir frjálslyndari 
menn meðal Islendinga hér, sem 
annaðhvort ekki geta fellt sig við 
kenningar kirkjunnar eður ímynda 
sér að játningar og trúarskoðanir séu 
ekki traustasti grundvöllurinn undir 
menningu og framförum, stofnuðu 
félagsskap sín á milli, til trausts og 
halds gegn ófrelsisanda og fordóm- 
um þeirra sem binda vilja huga 
hvers og eins við kreddur og kirkju- 
samþykktir, en í stað þess halda 
uppi frjálsri rannsókn á hverju mál- 
efni sem er, allra þeirra manna sem 
leita sannleikans, allt svo lengi það 
er gert á skynsamlegan og mannúð- 
legan hátt. 


Allir fundarmenn létu í ljósi að 
þörf væri á þesskonar félagsskap. 
Þar næst var í einu hljóði samþykkt 
að mynda félag undir nafninu „Hið 
íslenzka menningarfélag“. 

Stephani G. Stephansyni var falið 
af fundinum að semja forspjall, sem 
tæki fram þessa stefnu félagsins. 
Þegar hann hafði lokið við frumvarp 
sitt kaus fundurinn þriggja manna 
nefnd J. Hall, A. J. Líndal og Magn- 
ús Brynjólfsson ti'l að yfirlíta það. 
Svo var það lagt fyrir fundinn og 
samþykkt með öllum atkvæðum. 

Þá skipaði fundurinn þrjá menn í 
nefnd: O. Olafson, J. Líndal og S. G. 
Stephanson til að semja frumvarp til 
laga fyrir félagið. Sömdu þeir svo 
nokkrar greinar til bráðabirgða, 
voru svo þær og forspjallið undir- 
ritaðar af sjö mönnum, öllum sem 
við voru staddir. 

Kosnir voru embættismenn fram 
að næsta ársfundi: 

Skapti B. Brynjólfsson formaður, 
Stephan G. Stephanson skrifari og 
Olaf Olafson gjaldkeri. 

Næsti fundur var ákveðinn til 23. 
febr. 1888, kl. 10 e. m. 

Svo var fundi slitið. 

II. fundur 

haldinn í húsi B. Brynjólfssonar 23. 
febr. 1888. 

Formaður S. B. Brynjólfson setti 
fund. Af því að margir voru við- 
staddir, sem ekki var kunnugt um 
félagið, skýrði formaður fundinum 
frá stofnun þess og stefnu. 

Skrifari las upp fyrir fundinum 
lög félagsins, sem til bráðabirgða 
voru samin. Voru þau svo undirrituð 
af öllum fundi því nær 22 mönnum 
auk stofnendanna. 



AF BLÖÐUM STEPHANS G. STEPHANSSONAR 


15 


Samkvæmt ályktan fundarins setti 
forseti tvær nefndir: Nefnd til að 
undirbúa fundarsamþykktir: Sv. 
Björnson, Arngr. Johnson, Einar 
Jónsson og skrifara. Nefnd til að 
yfirfara lögin: ó. Ólafson, S. J. Björn- 
son, J. Líndal, J. Hall, Björn Hall- 
dórson. 

Fundi var frestað til að gefa nefnd- 
unum tíma til að álykta. Eftir stutt- 
an frest kváðust þær hafa lokið við 
álit sitt og var þá fundur settur aft- 
ur. 

Nefnd sú er lögin átti að yfirfara 
skýrði frá að sér hefði verið ómögu- 
legt að lúka því starfi á jafnstuttum 
tíma og hún hefði nú haft til um- 
ráða. Lagði hún svo til að nefnd 
væri kosin á fundinum til að lúka 
við lögin. Þessi tillaga var samþykkt. 
I nefndina skipaði forseti Ó Ólafson, 
B. Halldórson, M. Brynjólfson, J. 
Líndal og skrifara. Ó Ólafson stakk 
upp á að nefndin aðvari forseta þeg- 
ar hún hefir lokið við verk sitt, en 
forseti kveðji þá félagsmenn til fund- 
ar, svo lokið verði við lögin á þeim 
stað og tíma, sem honum virðist 
hallkvæmast. 

Fundarsamþykkta nefndin lagði 
fram þetta álit: 

Við sem kvaddir vorum til að gera 
uppástungur til fundarsamþykkta 
ráðum félaginu til að gera eftirfylgj- 
andi ákvarðanir: 

1. Að félagsmenn skipti sér í flokka 
til að lesa og rannsaka ýmsar vís- 
indagreinar, svo sem náttúrusögu, 
kirkjusögu og hina svo nefndu Com- 
parative Mythology og skáldskap. 

2. Hver flokkur fyrir sig taki að 
sér visst efni, lesi saman og flytji 
síðan um það fyrirlestur eður ræður 
á fundum félagsins. 


3. Við ráðum fundinum til að kjósa 
standandi nefnd sem skrifi mönnum 
í hinum íslenzku nýlendum hér ým- 
isstaðar, þeim sem líklegir væru að 
starfa að, mynda samskonar félög í 
sínu byggðarlagi, sem svo ættu öll 
að mynda eina heild. 

4. Ráðum við fundinum til að kjósa 
standandi nefnd er sjái um að fá 
prentað í hinum íslenzku blöðum, 
það af gerðum félagsins, sem það 
áliti nauðsynlegt að kæmi fyrir al- 
mennings sjónir. 

O. Olafson stakk uppá að í staðinn 
fyrir „kirkjusaga“ sé sett trúar- 
bragðasaga. Samþykkt. Sami, að 
forseti fresti til nákvæmari íhugunar 
að tilnefna menn í deildirnar, sem 
álitið gerir ráð fyrir. Samþykkt. 
Sami, að skrifara sé falið að senda 
íslenzku blöðunum í Winnipeg stutt 
yfirlit yfir stofnun fél. og stefnu 
þess. Samþykkt. 

Forseti skýrði frá að hr. Sig. J. 
Johannesson hefði boðizt til að taka 
þannig lagaða grein í blað sitt Lög- 
berg, ef sér yrði send hún. 

Ályktað var að verja um sinn 
nokkru af sjóði fél. til bókakaupa. 
Ályktað var að fela nefnd bókakaup- 
in. í hana kaus forseti: Ó Ólafson, 
M. Brynjólfson, B. Blondal. 

Uppástunga J. Hall að nefndin 
skuli sjálfráð að verja svo miklu af 
sjóði fél. til bókakaupa sem henni 
þykir þurfa. Samþykkt. 

Uppástunga Sveins Bjornsonar að 
nefndin kaupi bækur aðeins á þrem- 
ur málum íslenzku, ensku og dönsku. 
Samþykkt. 

Uppástunga J. Líndals að keypt sé 
skrifbók handa skrifara fél. til að 
rita í fundargerðir og fleira sem 



16 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


þurfa kann og sé bókakaupa nefnd- 
inni falið að útvega hana. Samþykkt. 

Uppástunga J. Líndals að fél. haldi 
samkomu á Mountain sunnudaginn 

11. næst. mán. kl. 2 e. m. Samþykkt. 

Fundi slitið. 

III. fundur 

haldinn á Mountain 2. apríl 1888. 
Formaður stýrði fundi. Fundargerð- 
irnar frá 4. febr. og 23. febr. lesnar 
upp og samþykktar. 

Skrifari las upp lagafrumvarp 
nefndarinnar sem það mál hafði til 
meðferðar. Var það síðan rætt nokk- 
uð. Þar næst var hver einstök grein 
borin upp sér til samþykkta. 1., 2., 3., 
4., 5. og 6. grein samþykktar óbreytt- 
ar; 7. grein var samþykkt með við- 
bótinni „nema sé um fjármál að ræða 
þarf fullur helmingur félagsmanna 
að vera viðstaddur.“ 8. grein var sam- 
þykkt með viðbótinni „og varamenn 
þeirra“. 9., 10., 11. og 12. grein voru 
samþykktar óbreyttar; 13. grein var 
samþykkt með þeim viðbætir „með 
því fyrirkomulagi, sem þeim kem- 
ur saman um.“ 14. grein var sam- 
þykkt óbreytt. 

Uppástunga Arngríms Jónssonar 
að bætt sé við lögin 15. greininni: 
„Breyting á þessum lögum verður 
einungis gerð á ársfundi.“ Samþykkt. 

Uppástunga að lögin í heild sinni 
séu samþykkt. Samþykkt. 

Ó. Ólafson gaf skýrslu yfir aðgerð- 
ir bókakaupa-nefndarinnar. Hún 
hefði keypt bækur fyrir $13.00 en 
afslátturinn, hér um bil einn fimmti, 
stæði enn eftir hjá bóksalanum. 

Kosinn var bókavörður Ó. Ólafson. 
Samþykkt var, að bókaverði sé falið 
að kaupa þrjár skrifbækur fyrir fél. 
og borga þær af fél. sjóði. B. Hall- 


dórson og Ó. Ólafson voru kosnir til 
að semja reglur fyrir útlán bóka. 
Samþykkt var að bókavörður megi 
lána út bækur áður reglurnar væru 
samdar. 

Varamenn kosnir: B. Halldórson 
forseti, G. Sæmundson gjaldkeri, 
Árni Árnason ritari. í inntökunefnd: 
B. Halldórson, G. Sæmundson og B. 
Brynjólfson. 

Uppástunga Ó. Ólafson að sam- 
komur séu haldnar aðeins annan 
hvern sunnudag fyrst um sinn. 
Samþ. Samþykkt að verja allt að 
$5.00 til að kaupa fyrir bækur á 
skandinavísku málunum. Fundi slit- 
ið. 

IV. fundur 

Mountain 15. apríl 1888. Formaður 
Skapti Brynjólfson stýrði fundi. 

Teknir inn í félagið Björn Péturs- 
son og John Hrafndal samkvæmt 
lögunum. Ólafur Ólafson hélt tölu 
um Spiriiismus (andatrú), sem var 
svo rædd á eftir af Birni Péturssyni, 
Birni Halldórssyni og ræðumanni. 
Skrifari las kvæðið „Áraskipti“. Var 
svo fundi slitið. 

V. fundur 

Mountain 29. apríl 1888. 

Formaður setti fund. Jónas Hall 
var kosinn skrifari pro. tem. 

Uppástunga Ó. Ólafssonar: Ef ein- 
hver vill koma hingað með kunn- 
ingja sinn á fund, má hann það, en 
ábyrgist þó, að slíkt verði ekki fé- 
laginu til baga. 

Björn Halldórsson hélt tölu um 
samband kirkjunnar og félagsins. 
Ólafur Ólafson talaði um samræmi 
trúarbragða ýmsra fornþjóða. Fundi 
sli.tið. 




AF BLÖÐUM STEPHANS G. STEPHANSSONAR 


17 


VI. fundur 

Mountain 13. maí. 

Formaður stýrði fundi. B. Brynj- 
ólfson skrifaði. í félagið gekk Sigfús 
Salómon, samkvæmt lögunum. Því- 
næst var lesin upp grein sú um fé- 
lagið, er séra Jón Bjarnason hafði 
ritað um það í Sameininguna. Var 
ályktað að reyna að fá inngöngu í 
Lögberg til að svara. Var B. Brynj- 
ólfssyni og skrifara falið að rita svar- 
ið, hafa það hógvært og forðast sem 
mest trúarþras, en halda sér við 
forspjallið. 

VII. fundur 

Mountain 10. júní 1888. 

Formaður stýrði fundi. Varaskrif- 

ari ritaði. Kosinn var bókavörður og 
féhirðir í stað Ólafs Ólafssonar, sem 
var að flytja burt. 

Lesið var upp handrit af svari 
skrifarans til séra Jóns Bjarnasonar, 
sem sendast átti Lögbergi. 

Kosnir voru í nefnd Jacob Líndal, 
Jónas Hall og skrifari til að hug- 
leiða hvort félaginu myndi fært að 
gefa út blað. 

Þá voru félagsmenn þeir, sem til 
Calgary ætluðu að flytja, kvaddir 
með kvæði frá skrifara, ræðum frá 
formanni, Birni Halldórssyni og fl. 
og þeim falið að slíta ekki félags- 
skapinn né yfirgefa hugmyndina þó 
menn dreifðust. Að síðustu var þeim 
gefin af fundinum bókin Bible Myihs 
úr bókasafni félagsins til minningar. 
Fundi slitið.“ 

Ekki verður séð, að Stephan G. 
Stephansson hafi fært fleiri fundar- 
gerninga inn í fundarbók menning- 
arfélagsins en þá, sem að framan 
hafa verið teknir upp. Á ársfundi 



Skafti Brynjólfsson. 


„Hins íslenzka menningarfélags“ 23. 
júní var Ásgeir Líndal kosinn skrif- 
ari, og varð hann því eftirmaður 
Stephans í því embætti. Fundargerð 
ársfundar Hins íslenzka menningar- 
félags 23. júní getur þess, að á þeim 
fundi hafi Jacob Líndal sagt sig úr 
félaginu. Formaður, Skafti Brynj- 
ólfsson, var endurkjörinn í embætti. 
Á þessum fundi var mjög um það 
rætt, hvort menningarfélagsmenn 
skyldu taka þátt í kappræðufundi, 
sem lútherska kirkjufélagið hafði 
boðað til að Mountain aðeins einum 
degi eftir ársfund menningarfélags- 
ins þar. Segir svo orðrétt í fundar- 
bók: 

„Spursmál það, sem ræða átti um 
á kappræðufundinum var: „Er kirkj- 
an með eða móti frjálsri rannsókn?“ 
— Varð sú niðurstaða, að bezt mundi 
að sækja fundinn, en þó skyldu 
menn sjálfráðir, meðan ekki var á 
félagið skorað, en færi svo voru 
kosnir til að mæta: Skafti B. Brynj- 
ólfsson, Björn Halldórsson, A. John- 
son, A. Magnússon.“ 



18 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Þegar hér var komið sögu, má 
greina, að heldur hefir andað köldu 
frá sumum í garð menningarfélags- 
ins. Eftirfarandi kafli úr síðast 
greindum fundargerningi sýnir þetta 
nokkuð, en þar segir: 

„Björn Halldórsson gat þess, að 
framvegis mundi félaginu verða fyr- 
irboðið skólahúsið á Mountain, sem 
það þangað til hafði oftast haldið 
fundi sína í, af skólaráðinu þar. Áð- 
ur hafði félagið borgað 26 cents fyrir 
hvern fund, sem það hélt í skóla- 
húsinu, 5 centum meira en önnur 
félög, sem fengu húsið. Þessu réði 
meiri hluti skólaráðsins.“ 

Á fundi, sem haldinn var að Lundi, 
heimili Björns Halldórssonar, þann 
22. júlí 1888, var mjög rætt um það, 
hvort ekki myndi gerlegt fyrir 
menningarfélagið að hefja útgáfu 
mánaðarrits. Næsti fundargerningur 
frá 18. ágúst sama ár sýnir, að út- 
gáfumálið var þá enn á döfinni. 
Lagði Björn Halldórsson til, að at- 
hugaðir yrðu möguleikar á því að 
fá ritstjóra frá íslandi til að annast 
útgáfu væntanlegs rits. Nefndi hann 
þrjá menn í því sambandi, þá séra 
Matthías Jochumsson, Jón Ólafsson 
og Valdimar Ásmundsson. 1 ljós kom, 
að hófanna hafði þegar verið leitað 
við Valdimar Ásmundsson, en svar 
hafði ekki borizt frá honum. 

Næsti fundur menningarfélagsins 
var haldinn 12. jan. 1889, og segir 
þar orðrétt: 

„Björn Pétursson hélt fyrirlestur 
um kraftaverk. Arngrímur Jónsson 
lagði til að bjóða kirkjufélaginu upp 
á fund m. fl., en ef kirkjufélagsmenn 
gætu ekki komið, þá yrði þeim gef- 
inn kostur á að tiltaka tíma. Sami 
stakk upp á, að nefnd væri kosin. 


Forseti útnefndi þessa: M. Brynjólfs- 
son, Stephan G. Stephanson, Arn- 
grím Jónsson, Björn Halldórsson, 
Björn Pétursson.“ 

Hin nýskipaða nefnd lagði til, að 
menningarfélagið legði aðaláherzlu 
á mánaðarlegar samkomur, þar sem 
fyrirlestur yrði haldinn um eitthvert 
það efni, sem gagnlegt mætti teljast 
fyrir félagsmenn. Ekki hefir verið 
mikið um viðræður milli menningar- 
félagsins og lútherska kirkjufélags- 
ins. Er vikið að þessu í fyrr greind- 
um fundargerningi: 

„í tilefni af áskorun menningar- 
félagsins til prestanna á kirkjuþing- 
inu næstl. sumar skilst nefndinni 
svo, að sú áskorun standi enn, . . . 
því ræður nefndin til að endurtaka 
hana og á þessum fundi kjósa nefnd 
manna, sem hafi það mál til með- 
ferðar og hafi þeim starfa lokið fyr- 
ir næsta félagsfund. í nefnd þessa 
voru kosnir: Stephan G. Stephan- 
son, J. Hall, Ásgeir Líndal.“ 

Á fundi 19. maí 1889 var mjög 
rætt um bókakaup fyrir félagið. 
Meðal þeirra bóka, sem afla skyldi, 
eru nefndar „Kingdoms of Nature“, 
„Childhood of Man“ og „Childhood 
of Religion“. Bókarheiti eru tekin 
stafrétt úr fundargerningi, þó að 
nokkur vafi leiki á, að þar sé full- 
komlega rétt með farið. 

Ársfundur menningarfélagsins vor- 
ið 1889 var haldinn 14. júní í húsi S. 
B. Brynjólfssonar. Engar nýjungar 
mun hafa borið þar á góma né held- 
ur á næsta fundi, sem haldinn var 
24. nóv., einnig í húsi B. Brynjólfs- 
sonar. Fundargerð þess fundar varð 
sú hin síðasta, sem færð var inn í 
gjörðarbók menningarfélagsins. Á 
lausum blöðum hafa þó varðveitzt 



AF BLÖÐUM STEPHANS G. STEPHANSSONAR 


19 


tvær fundargerðir um fundi eftir 
1889. 

Fundargerð frá 27. júlí 1890 sýnir, 
að Stephan G. Stephansson sleit ekki 
sambandi við menningarfélagið eftir 
að hann fluttist til Alberta vorið 
1889. í téðri fundargerð er frá því 
skýrt, að Stephen G. Stephenson 
(þannig ritað í fundargjörð) „hafi 
æskt eftir að fá Essays & Lectures of 
Underwood. Uppástunga var gerð 
og studd að honum sé léð bókin. 
Samþykkt.“ 

Síðasta fundargerðin, sem varð- 
veitzt hefir á lausu blaði, er frá árs- 
fundi menningarfélagsins 12. júlí 
1891. Sá fundur var haldinn í húsi 
B. Brynjólfssonar. Á þeim fundi var 
það kunngert, að menningarfélagið 
hefði lagt nokkra peningaupphæð til 
húsbyggingar í Hallson. Einnig var 
rætt um stuðning við „hið nýja blað 
sem Jón Ólafson, B. Péturson og B. 
Halldórson voru nú að stofna.“ 

Eins og að framan greinir, kom 
bókin „Bible Myths“ til umræðu á 
fundum menningarfélagsins. Hér 
mun átt við bók eftir T. W. Doane. 
Var hún gefin út tvisvar sinnum af 
J. W. Bouton í New York árið 1883. 
Þriðja útgáfa hjá sama félagi birtist 
árið 1884. Bókin fjallar um saman- 
burðarguðfræði eða samanburð á 
ýmsum köflum í Nýja og Gamla 
testamentinu við frásagnir af ann- 
ars konar trúarbrögðum („a com- 
parison of the Old and New Testa- 
ment myths and miracles with those 
of heathen nations of antiquity, con- 
sidering also their origin and mean- 
ing.“). 

„Essays & Lectures“ eftir B. F. 
Underwood var gefin út í New York. 



Stephan G. Stephansson. 


Útgáfuár er ekki tilgreint í bókinni. 
Af ýmsum molum aftast í bókinni 
má þó ráða, að hún hafi ekki birzt 
síðar en 1877. Bókin skiptist í eftir- 
greinda þætti: Áhrif kristninnar á 
heimsmenninguna; Kristindómur og 
efnishyggja; Hvers virði er frjáls- 
hyggja í stað kristindóms; Vísinda- 
leg efnishyggja nútímans, inntak 
hennar og stefna; Konan í nútíð og 
fortíð, réttindi hennar og réttinda- 
leysi; Andatrú frá sjónarhóli efnis- 
hyggjunnar; Paine, brautryðjandi á 
sviði stjórnmála og trúmála; Efnis- 
hyggja og glæpir; Munu kynslóðir 
framtíðarinnar trúa á guð? og Glæp- 
ir og grimmd kristninnar; Sannfræði 
Heilagrar ritningar; Hugmyndir okk- 
ar um guð; Dómur um frjálshyggj- 
una. 

Eins og áður er að vikið, sam- 
þykktu menningarfélagsmenn í Da- 
kóta að senda bók Underwoods vest- 
ur til Stephans í Alberta. Bókin 
fékk þar öruggan samastað, og á 




20 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


hillu Stephans hefir hún verið lengst 
af síðan og er enn á þeirri hillu í 
Háskólabókasafninu í Manitóba. 

III 

Helgi Stefánsson var fæddur að 
Arnarvatni við Mývatn 8. júní 1865. 
Hann var hálfbróðir Jóns Stefáns- 
sonar, þess sem varð kunnur undir 
höfundarnafninu „Þorgils gjallandi“. 
Helgi fluttist til Vesturheims árið 
1890; fimm árum síðar kvæntist 
hann Þuríði Jónsdóttur Sigurðsson- 
ar, alþingismanns á Gautlöndum. 

Þau Helgi og Þuríður bjuggu búi 
sínu í Norður Dakóta til ársins 1905, 
en það ár fluttust þau vestur til 
Wynyard í Saskatchewan, og þar 
andaðist Helgi vorið 1916. 

í „Minningarriti 11 um Helga Stef- 
ánsson, sem vinir hans og stúku- 
bræður í Wynyard gáfu út og prent- 
að var í Wynyard árið 1920, segir 
svo í formála: 

„Þá er Helgi heitinn Stefánsson 
féll frá, áttu Vestur-íslendingar á 
bak að sjá stórmerkum og mikilhæf- 
um manni. Tilfinnanlegast varð þó 
fráfall hans Wynyard-byggðarbúum. 
Þar hafði hann dvalið ellefu síðustu 
æfiárin, svo að sú byggð hafði eðli- 
lega öðrum fremur notið ötullar 
mannúðarstarfsemi hans, þann tím- 
ann.“ 

í minningarræðu um Helga fórust 
séra Jakobi Kristinssyni svo orð: 

„Helgi var óvenju bráðþroska og 
bar snemma á gáfum hans og fróð- 
leiksgirni. Var heitasta löngun hans 
í æsku að ganga menntaveginn. En 
ekki var um að tala að móður hans 
væri unnt að styrkja hann til náms. 
Til þess voru engin efni. Varð hann 
því að treysta eigin orku. Og með 



Helgi Stefánsson. 


dugnaði sínum fékk hann því loks 
áorkað að komast til Reykjavíkur. 
Mun hann hafa verið þar í undir- 
búningsskóla og tekið inntökupróf 
í latínuskólann um vorið. En þá svarf 
efnaskorturinn svo mjög að honum 
að enginn kostur var þess að halda 
áfram. Má geta því nærri, hve þung- 
bært það hefir verið fyrir bráðgáf- 
aðan, skapmikinn og stórhuga æsku- 
mann, að líta þær vonir að engu, 
sem verið höfðu vafalaust eitt af 
hinu dýrmætasta í öllum æsku- 
draumum hans.“ (Minningarrit, 7— 
8 ). 

í „Helga-erfi“, sem Stephan G. 
orti um Helga Stefánsson látinn og 



AF BLÖÐUM STEPHANS G. STEPHANSSONAR 


21 


birt var í áður greindu riti, er meðal 
annars komizt svo að orði: 

Meðan uppi er eikin há, 
illt er vöxt að greina, 
nið’rí holti heyglu-strá 
hæðamörkum leyna. 

Helgi Stefánsson var búinn þeim 
mannkostum, sem Stephan G. hlaut 
að meta mikils. Æviskeið þessara 
tveggja manna áttu sér greinilegar 
hliðstæður; hugur beggja stóð til 
skólanáms, en fjárhagur leyfði ekki 
skólagöngu. Hvorugur lét slíkt mót- 
læti beygja sig, og í stað skóla- 
menntunar létu þessir menn koma 
sjálfsaga og sjálfsnám. Eins og kunn- 
ugt er, dugði sú menntun báðum. 

Ekki munu þeir Stephan og Helgi 
hafa verið nákunnugir, enda bjuggu 
þeir í fjarska hvor við annan. í 
„Bréfum og ritgerðum 11 Stephans 
eru engin bréf til Helga. Samt sem 
áður fóru þó bréf í milli þeirra, og 
hefir dóttir Helga, Miss Sigurbjörg 
Stefánsson á Gimli, leyft birtingu 
eftirfarandi bréfs, sem Stephan skrif- 
aði föður hennar tæpu ári fyrir and- 
lát hins síðar nefnda. 

Bæn sú, sem minnzt er á í bréfinu, 
mun vera eftir séra Jakob Kristins- 
son, fyrrum prest í Wynyard. Nokkr- 
ar línur úr bréfinu hafa því miður 
máðst út, en sá hlutinn, sem óskadd- 
aður er, hljóðar þannig: 

14—7, ’15 Box 76 

Markerville, Alta. 

Góðvinur Helgi. 

Ég varð hundvotur í húðarveðrinu 
í allan morgun, er nú samt búinn að 
gyrða mig um í þurrar spjarir, en út 
fer ég ekki aftur fyrr en í kveld til 


kúasmala-mennskunnar — og „þess 
geldur þú“, ég tek tímann til að 
rugla svona ráðalaust við þig, til að 
telja mér sjálfum trú um, að ég hafi 
efnt að borga bréfið þitt. Mér þótti 
vænt um að sjá línu frá þér, og bréf 
þitt var mér velkomið, allt, nema að 
verða að neita bónar ykkar. 

Skilaðu þökk minni til dóttur 
þinnar fyrir að skrifa um bænina. Sú 
bæn er fögur og vel kveðin. Maður 
er nú sjálfur hvorki sálmaskáld né 
bænrækinn eða jafnvel kristinn, en 
þekkir samt svo vel þann anda, sem 
óskirnar renna frá, að maður segir 
eins og Festus forðum: „Lítið vantar 
á.“ Líkt má segja um safnaðarstefn- 
una ykkar, eins og hún er orðuð 
þarna. Þar er sneitt fyrir alla kenn- 
ingar-kergju og góðmennskan ein 
látin gilda. Aðeins get ég sjálfur 
ekki einskorðað mig við Krist, af því 
mér finnst með því sé ég að gera 
öðrum órétt með að þegja um þeirra 
nöfn, mönnum, sem jafngóðir vóru 
víða eða, „Lítið vantaði á.“ Á þenn- 
an hátt er ég fjölgyðismaður. Þá lík- 
ar mér vel löngunin um eitthvert 
samstæði við íslenzku kirkjuna. Það 
er hlutur sem ég hefi haldið lengi 
fram, í viðræðum við aðra, þegar 
minnzt var á þau mál. Mér hefir 
aldrei dottið í hug, að íslendingar 
yrðu heiðnir allir á sama hátt og ég, 
sízt svo fljótt! Meðan þeir fást við 
kirkjur og guðfræði, verður þeim ís- 
lenzka stefnan eðlilegust og gagn- 
legust, og líklegust til þess góðs sem 
í kirkjunni kann að vera. Sannleik- 
urinn er nú: þjóðirnar sníða kirkj- 
urnar og trúna furðu mikið uppí sín- 
ar eigin höndur og höfuð, og þrátt 
fyrir allt hefir ýmsum tekizt þar 
ver en íslendingum. Ég vil síður sjá 



22 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


landa mína skifta um heimatrú sína 
til ins heimskara, þó ekki sé ég 
kirkjurækinn. Svo mæli ég það um, 
að þið hafið vel að verið. 

Hér í byggð er kristnin nokkuð 
sundurleit. Enginn held ég trúi á 
kirkjufélagið öðruvísi en svo, að það 
sé mannlegast að vera með því, sök- 
um aflsmunar. Unítarar eru ýmsir, 
og þykjast góðir af, nema nafninu, 
þeir skafa það af sér. Nýguðfræð- 
ingarnir væru nálega allir, væri það 
virðulegri deildin, örfáir sem þætti 
prestur sinn batna við ofurlítinn ýr- 
ing af andatrú og draumspeki. 

Ásmundur Guðmundsson bauð 
söfnuðinum hérna prest að heiman 
mjög ódýran, að sagt var, $600.00 
fyrir ferð hingað og níu mánaða 
starf hér. Því kvað hafa verið hafn- 
að, og ekki veit ég, að neinar aðrar 
prests-ráðstafanir hafi teknar verið. 
Þó kann það að vera. 

Já, það var gott að þú skrifaðir 
móti þessari eitur-orma og nöðru- 
kyns-rækt á íslandi, af skemmdar- 
vörgum frá öðrum löndum, eins og 
t. d. hérum og vatnsrottum. Annar 
eyðir grænskóg og grasi, hinn fisk- 
um og seiði í ám og vötnum. Ég er 
hissa hvílík flón greindir menn eru. 
Ég veit þú hefir haft lag á að segja 
þetta svo, að þessi hefndargjafa-vel- 
vilji framfúsra en óframsýnna 
manna verður spaugilegur, ekki síð- 
ur en uppkaup okkar Vestmanna á 
öllu Islandi forðum. Sú grein þín var 
svo hæðilega meinfyndin við hreykn- 
ina, að mér var yndi að því. Annars 
vóru það minningar og smáskrýtlur, 
hnittin svör manna og þessh. sem 
mér fannst þú auðugur af, sem ég 
vildi þú ritaðir upp líka til geymslu. 
Þú trúir varla, hvílíkt gull mér 


finnst að hljóti að vera í öllu slíku 
fyrir menningar-sögumanninn og 
skáldið, hvenær sem þá ber að ótóm- 
um kofum.. 

Heyrðu, Helgi! .... (hér vantar 
eitthvað í bréfið). 

Hér ganga áköf votviðri enn. 
Framanaf lengi vóru þau aðeins ár- 
gæzka. Nú er votlendi vatni flotið og 
harðvelli jafnvel ógrösugt. Sverfur 
nærri að ofvöxtur sé að koma í korn- 
stöng, þar sem akrar eru á hávöðum 
og lægðir verða víst vatnsétnar. 
Auðvitað gæti bráðkomandi þurrkar 
bætt mjög úr þessum horfum. í gær- 
kveldi var ég svo leiður á sullinu, 
að ég kvað sulluga vísu um það í 
„gamla stíl“ Jóns Bægisár-skalla og 
slíkra karla. Ég kveð nú oftast við 
sjálfan mig, en fyrst ég er að tala 
við þig núna, er bezt ég hafi vísuna 
yfir. Hún er svona: 

Hrekkja-karl er himinninn, 
hreytinn dag og nætur. 

Heimurinn allur út-m. 

undan honum grætur. 

Maður á að geta gert að gamni 
sínu, þó að rigni — meðan hægt er 
að hafa fataskipti. 

Ég hafði fyrir löngu ætlað að senda 
þér línu, og ýmsum fleirum þarna 
við Wynyard, en það hefir farizt fyr- 
ir, og nota ég þó hverja stund, til að 
éta eða sofa, eða vinna eða skrifa. Þó 
ekkert fari til spillis af lífinu, er 
aldrei afgangur. 

Ég þakka þér kærlega skemmtun- 
ina seinast, og ykkur öllum. Bið að 
heilsa konu þinni og dóttur, og öll- 
um mínum kunningjum. Ég held þú 
vitir hverjir þeir eru. 

Ekki lét ég konuna vita, að ég væri 





AF BLÖÐUM STEPHANS G. STEPHANSSONAR 


23 


að skrifa þér, hún bæði að heilsa svo 
óhófslega að hefði ekki undan, svo 
ég hleypi henni ekki inn með kveðj- 
ur nema til ykkar. 

Vinsamlega, 

Stephan G. Stephansson. 

IV 

Stephan G. Stephansson getur um 
viðureign þeirra Egils Skallagríms- 
sonar og Eiríks jarls í einu af bréf- 
um sínum til Baldurs Sveinssonar 
(Bréf og ritgerðir IV, 385). Vel má 
Stephan hafa hugsað allmjög um 
það efni, og er ekki örgrannt um, að 


honum hafi fundizt Egill gera helzt 
til mikla tilslökun við fjandmann 
sinn, þegar hann féllst á að kveða 
„Höfuðlausn“, enda var Stephani 
ekki lagið að slaka á við mótgangs- 
menn sína. Skoðun Stephans á 
„Höfuðlausn 11 kemur glögglega í ljós 
í vísu, sem hann skrifaði framan á 
eintak af fyrsta bindinu af Andvök- 
um í virðingar- og þakkar skyni við 
einhvern vin sinn. Skal nú þessum 
þáttum lokið með því að tilgreina 
vísuna, sem líklega hefir orðið út- 
undan í útgáfum. Vísan er gædd 
sama þrekinu og önnur verk Steph- 
ans. Hún er þannig: 


Ég játa beint, að þér í þínu sæti 
ég þrengra gerði um Arinbjarnar rausn, 
því konungs reiði ort ég að mér gæti, 
en aldrei kvæði ég „Blóðöx“: Höfuðlausn. 

Og hefðir þú ei hrakið svölu úr vígi 
sem hávær glapti kvæðin seinvirkings: 

Ég hefði sjálfur sökkt þeim — kannske í dýi — 
ei sótt um styrk að reiða slíkt til þings. 


f samræmi við samþykkt stjórnarnefndar Þjóðræknisfélagsins 
hefir Tímaritið nú verið stytt verulega. Af þessu leiddi að fella varð 
niður hina fróðlegu þætti dr. Richard Becks, þ. e. Helztu atburðir og 
Mannalái, en þættir þessir hafa birzt í Tímaritinu um mörg undan- 
farandi ár. Vitaskuld er það okkur hryggðarefni að þurfa að lækka 
seglin, en hjá því varð þó ekki komizt. 


Riisij. 




Dr. RICHARD BECK: 


Arfleifð og eggjan 

Ræða flutt við hátíðarguðsþjónustu í Fyrstu lútersku kirkju í Winnipeg, 
14. febrúar 1965, í tilefni af setningu 46. ársþings Þjóðræknisfélags 
íslendinga í Vesturheimi næsta morgun. 


Minnugur hins sérstaka tilefnis 
þessarar guðsþjónustu, hefi ég valið 
mér að umræðuefni: „Arfleifð og 
eggjan“, og verða mér í því sam- 
bandi ofarlega í huga upphafsorðin 
í einum hinna andríku sálma séra 
Matthíasar Jochumssonar, er hann 
orti á þúsund ára afmæli landnáms 
Islands árið 1874: 

Feðra’ og mæðra minnast hjörtu 

klökk, 

minningin er forðabúr hins sanna. 

Mér er nær að halda, að oss ís- 
lendingum verði stundum svo star- 
sýnt á smæð þjóðar vorrar, hvað þá 
á þá staðreynd, hversu lítið brot vér 
erum af þeim þjóðum, sem vér dvelj- 
um með, að oss gleymist það, að vér 
erum stórauðugir í menningarlegum 
skilningi talað. Vér erum, svo er fyr- 
ir að þakka, arfþegar mikilvægrar 
og margþættrar þjóðmenningar: 
tungu, sögu og bókmennta, trúar- og 
hugsjónaarfs, sem allt er stórum 
verðmætara en silfur eða gull eða 
dýrir steinar. Sterk og sönn er 
áminningin í þessu erindi úr Al- 
þingishátíðarljóðum Davíðs skálds 
Stefánssonar frá Fagraskógi: 

Því lifir þjóðin, 
að þraut ei ljóðin, 
átti fjöll fögur 


og fornar sögur, 
mælt á máli, 
sem er máttugra stáli, 
geymdi goðhreysti 
og guði treysti. 

Hér bregður skáldið upp í fáum 
en markvissum orðum glöggri mynd 
af því, hve margþætt hún er, hin ís- 
lenzka menningararfleifð vor; svo 
mörgum þáttum er hún slungin, að 
ég tek aðeins til athugunar í þessari 
ræðu minni einn meginþátt þeirrar 
dýrmætu arfleifðar: sálma vora og 
andleg ljóð. 

Mikil gæfa er það oss íslendingum 
að eiga önnur eins trúarskáld og þá 
séra Hallgrím Pétursson og séra 
Matthías Jochumsson, að nefnd séu 
þau tvö skáld vor, sem flestir munu 
verða sammála um, að hæst beri á 
því sviði við himin íslenzkrar trúar- 
sögu, að ógleymdum öðrum eins 
snillingi og séra Valdimar Briem er 
í fjölmörgum sálmum sínum, trúar- 
heitum, andríkum og fögrum. Þurfa 
menn ekki annað en blaða í nýju ís- 
lenzku sálmabókinni til þess að sann- 
færast um það, hve mikla þakkar- 
skuld kirkja vor og þjóð eiga honum 
að gjalda fyrir sálma hans, sem eru 
allt í senn: gleðjandi, bætandi og 
göfgandi. Og auðvitað hefir þjóð vor, 
góðu heilli, átt mörg önnur merki- 
leg sálmaskáld en höfuðklerkana 



ARFLEIFÐ OG EGGJAN 


25 


þrjá, sem hér hafa verið taldir. Hann 
er mikill, bæði að fyrirferð og inni- 
haldi, skerfurinn hans Helga Hálf- 
danarsonar prestaskólastjóra, til ís- 
lenzku sálmabókarinnar, frumortir 
sálmar og þýddir. Þar fara saman 
trúarhiti og innileiiki tilfinning- 
anna, sem snerta djúpa strengi sál- 
arinnar. 

Af íslenzkum samtíðarskáldum 
vorum mun Valdimar V. Snævarr 
skólastjóri hafa orðið kunnastur sem 
sálmaskáld, og ekki sízt fyrir hinn 
hjartaheita og yndislega sálm sinn, 
sem hefst á versinu: „Þú Kristur, 
ástvin alls, sem lifir, ert enn á meðal 
vor.“ Séra Friðrik Friðriksson, hinn 
ástsæli æskulýðsleiðtogi, á einnig 
marga fagra frumsamda og þýdda 
sálma í sálmabókinni íslenzku. 

í stórbrotnu og snilldarlegu kvæði 
sínu, sem séra Mattrías orti á sínum 
tíma til Vestur-íslendinga, kemst 
hann svo að orði: 

Hallgrímur kvað í heljar nauðum 

heilaga glóð í freðnar þjóðir. 

Hér er bæði brugðið birtu á örlaga- 
þunga ævi séra Hallgríms og jafn- 
framt, á ógleymanlegan hátt, minnt 
á ómetanlegt gildi sálma hans, og þá 
sérstaklega Passíusálmana, fyrir ís- 
lenzku þjóðina. Hver fær mælt það 
eða metið, hver lífsins lind þeir voru 
henni öldum saman, kynslóð eftir 
kynslóð, og þá mest, þegar hún átti 
við þyngstu hörmungar að stríða? 
Nei, skuldin við séra Hallgrím er 
þess eðlis, að hún verður aldrei full- 
metin. Vér getum aðeins tekið heit- 
um huga undir þakkaróð séra Matt- 
híasar og vottað séra Hallgrími 
helga og klökka og margra alda 
gróna ástarþökk vora. En milli séra 
Hallgríms og séra Matthíasar liggja 


sterkir þræðir andlega og trúarlega, 
og kvæðið dásamlega, sem ég vitn- 
aði til, tengir þá órjúfanlega sam- 
an um ókomna tíð í bókmenntum og 
hugum íslendinga. 

Sjálfur var séra Matthías svo frá- 
bært trúar- og sálmaskáld, þegar 
hann flaug hæst á vængjum inn- 
blásturs og andríkis, að hann á sér 
fáa jafningja, einnig utan íslands 
stranda. Sannarlega nær hann há- 
um tónum og frumlegum í nýárs- 
sálminum sínum, sem hefst með 
þessu háskáldlega og áhrifamikla 
versi: 

Aftur að sólunni sveigir 

nú heimskautið kalda: 
sonurinn týndur í átthagann 
girnist að halda. 

Sólnanna sól, 

sál vor er reikandi hjól, 

snú þú oss, Alfaðir alda. 

Og hvílík er ekki fegurðin og sam- 
bærilegt andríkið í þessum alkunnu 
versum úr öðrum nýárssálmi hans: 
Hann heyrir stormsins hörpuslátt, 
hann heyrir barnsins andardrátt, 
hann heyrir sínum himni frá 
hvert hjartaslag þitt jörðu á. 

í hendi Guðs er hver ein tíð, 
í hendi Guðs er allt vort stríð, 
hið minnsta happ, hið mesta fár, 
hið mikla djúp, hið litla tár. 

Það er eigi aðeins í fögrum og til- 
komumiklum sálmum séra Matthías- 
ar, frumsömdum og þýddum, sem 
bjargföst guðstrúin er hin djúpa 
undiralda, já, sterkasti og hljóm- 
mesti strengurinn, heldur einnig í 
mörgum öðrum kvæðum hans, og 
um annað fram í erfiljóðum hans, 
að náttúrulýsingum hans ógleymd- 
um. f kvæði sínu um Dettifoss lýsir 



26 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hann reginafli og hamförum fossins 
á stórbrotinn hátt, en svo kemur 
hann auga á regnbogann, friðarbog- 
ann, sem glitrar í fossúðanum, og þá 
hefir hann upp raust sína, rödd hins 
óbifanlega trúartrausts, og segir: 
Hert þig, Heljar-bleikur, 
hræða skaltu ei mig: 
Guðdómsgeislinn leikur 
gegnum sjálfan þig. 

Vissulega má því heimfæra upp á 
séra Matthías sem trúarskáld fleyg 
orð sjálfs hans um séra Hallgrím 
Pétursson: 

Hér er guðlegt skáld, 
er svo vel söng, 
að sólin skein 

í gegnum dauðans göng. 

En það eru eigi aðeins þau skáld 
vor, sem hafa áunnið sér virðulegt 
sálmaskáldsheitið, er ort hafa sálma 
og önnur andleg ljóð. Mörg helztu 
skáld vor íslendinga, sem kunnust 
eru fyrir skáldskap sinn á öðrum 
sviðum, hafa einnig lagt sinn skerf 
til sálma vorra og andlegra ljóða. 
Nærtækt dæmi þess er sálmurinn 
andríki og fagri, „Þú, Guð, ríkir hátt 
yfir hverfleikans straum“, eftir 
Steingrím Thorsteinsson, sem sung- 
inn var í byrjun þessarar guðsþjón- 
ustu, og margir fleiri frumsamdir og 
þýddir sálmar hans í íslenzku sálma- 
bókinni. 

Fagrir og hjartnæmir eru þeir 
einnig sálmarnir tveir, sem Jón 
Magnússon á 1 sálmabókinni. Sann- 
leikurinn er sá, að ekki hefir, mér 
vitanlega, fegri eða áhrifameiri sjó- 
mannasálmur verið ortur á íslenzka 
tungu en sálmurinn „Líknargjafinn 
þjáðra þjóða, þú, sem kyrrir vind og 
sjó“. Og svo kemur þetta dásamlega 
vers: 


Föðurland vort hálft er hafið, 
helgað þúsund feðra dáð. 
Þangað lífsbjörg þjóðin sótti, 
þar mun verða stríðið háð. 

Yfir logn og banabylgju 
bjarmi skín af Drottins náð. 
Föðurland vort hálft er hafið, 
hetjulífi’ og dauða skráð. 

Nýlega var að verðugu hátíðlegt 
haldið aldarafmæli öndvegisskálds- 
ins Einars Benediktssonar. Hann var 
mikill hugsuður, eigi síður en stór- 
skáld, glímdi í mörgum stórbrotn- 
ustu kvæðum sínum við dýpstu rök 
tilverunnar í leit sinni að eilífum 
sannindum. Fyrir því eru góðar 
heimildir, að Benedikt Sveinsson, 
hinn mikli stjórnmálaskörungur, 
hafi einhverju sinni sagt við Einar 
son sinn: „Enginn verður verulegt 
skáld, nema hann sé trúaður mað- 
ur.“ Hvort sem Einar hefir lagt sér 
þessi orð föður síns á hjarta eða eigi, 
þá bera kvæði hans því órækan vott, 
að hann hefir verið mikill trúmaður. 
Tveir sálmar hans eru í íslenzku 
sálmabókinni, og er þetta síðasta 
vers annars þeirra: 

Af eilífðar ljósi bjarma ber, 
sem brautina þungu greiðir. 

Vort líf, sem svo stutt og stopult er, 
það stefnir á æðri leiðir. 

Og upphiminn fegri en augað sér 
mót öllum oss faðminn breiðir. 

En glöggskygnni Einars á innsta 
kjarna trúarinnar lýsir sér fagurlega 
í lokaerindinu í kvæði hans „Hnatta- 
sund“: 

Hafknörrinn glæsti og fjörunnar flak 
fljóta bæði. Trú þú og vak. 



ARFLEIFÐ OG EGGJAN 


27 


Marmaranshöll er sem moldarhrúga. 
Musteri guðs eru hjörtun, sem trúa, 
þó hafi þau ei yfir höfði þak. 

Davíð Stefánsson, þjóðskáldið frá 
Fagraskógi, sem íslendingar beggja 
megin hafsins fylgdu til grafar fyrir 
stuttu síðan, í tákrænum skilningi 
talað, lagði einnig mikinn og varan- 
legan skerf til andlegra ljóða vorra 
og sálma. Það er engin tilviljun, að 
hinu innblásna ávarpi úr Alþingis- 
hátíðarljóðum hans, „Þú mikli, ei- 
lífi andi, sem í öllu og alls staðar 
býrð“, er skipað til rúms næst eftir 
sjálfan þjóðsálminn „Ó, Guð vors 
lands“ í sálmabókinni nýju. Að sjálf- 
sögðu er þar að finna hinn undur- 
fagra föstusálm Davíðs: „Ég kveiki 
á kertum mínum við krossins helga 
tré“. Auðmýkt andans, andríki og 
trúartraust, renna í einn farveg í 
þessum yndislega sálmi, er nær há- 
marki sínu í síðasta versi hans: 

Ég fell að fótum þínum 
og faðma lífsins tré. 

Með innri augum mínum 
ég undur mikil sé. 

Þú stýrir vorsins veldi 
og verndar hverja rós. 

Frá þínum ástareldi 
fá allir heimar ljós. 

En Davíð minnist þess jafnframt, 
að frá Föstudeginum langa liggur 
leiðin til páskanna. í kvæðabók hans 
í dögun er stórbrotið kvæði, sem 
nefnist „Um páskaleytið“. Þar kem- 
ur fram á mjög eftirtektarverðan 
hátt djúpur skilningur skáldsins á 
krossferð mannsins til hinnar æðstu 
þróunar, eins og hann orðar það 
eftirminnilega í upphafserindinu: 


Frá vöggunni liggur 
leiðin er þar að kemur 
um leiti og hæðir, 
fram hjá krossunum þremur. 
Menn verða að fara, 
þó víða sé urð og klungur, 
og vaða árnar, 
þó straumurinn sé þungur. 

En svo eru þeir, sem ekki eiga 
hug til þess að hefja krossgönguna, 
þótt hinir séu fleiri, er þola þá raun 
og verða fyrir það meiri menn og 
betri. Hvorum tveggja lýsir skáldið 
í næsta erindi kvæðisins: 

Til er að heiglar 
hendi sér í fossinn, 
hyggi það minni raun 
en nálgast krossinn. 

En þó eru hinir 
þúsund sinnum fleiri, 
sem þjáningin gerir 
vitrari og meiri. 

Davíð veit og skilur, að lífi voru 
mannanna barna er nú einu sinni 
þannig farið, ef vér horfumst í augu 
við veruleikann, að í beinum sem 
táknrænum skilningi er það lauk- 
rétt, er hann segir í fyrrnefndu 
kvæði sínu: 

Að baki páska 
er föstudagurinn langi. 

Vissulega er hann mikill og dýr- 
mætur, já, með öllu ómetanlegur, 
arfurinn, sem vér íslendingar höf- 
um hlotið að eign í sálmum vorum 
og andlegum ljóðum, og er það þó 
eigi nema einn þáttur, mikilvægur 
að vísu, í hinum menningarlega arfi 
vorum. En það fylgir því ábyrgð að 
vera til slíks arfs borinn. „Ættgöfgi 
skuldbindur,“ segir gamalt spak- 



28 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


mæli, og má vel á það minna í þessu 
sambandi. 

í menningararfi vorum felast eigi 
aðeins lífræn og varanleg andleg 
verðmæti. í þeim arfi felst einnig 
eggjan til dáða. Vér ættum að kosta 
kapps um það með öllum hætti að 
varðveita þann arf sem allra bezt og 
sem allra lengst. Tileinka oss sjálf- 
um, í fyrsta lagi, og í sem ríkustum 
mæli, hið fegursta og bezta í þeim 
arfi; og gera hann, í öðru lagi, sem 
ávaxtaríkastan í félagslífi voru og 
starfi sem íslendingar. Með þeim 
hætti greiðum við ættjörðinni mak- 
lega þakkarskuld og höldum tengsl- 
um við ættþjóðina, og samtímis 
gjöldum við sjálfsagða þegnskuld 
vora við kjörland vort á sem skyn- 
samlegastan, drengilegastan og var- 
anlegastan hátt. 

Ég hefi sérstaklega minnt á þann 
mikla og dýrmæta fjársjóð, sem vér 
íslendingar eigum í sálmum vorum 
og andlegum ljóðum, og jafnframt, 
beint og óbeint, dregið athyglina að 
þeim ódauðlegu trúarsannindum, 
siðferðislegum boðskap og lífsspeki, 
sem búa í þeim sálmum vorum og 
ljóðum. 

Fyrir allmörgum árum beindi 
tímaritið Eimreiðin þessari spurn- 
ingu til lesenda sinna: „Hvað vantar 
íslenzku þjóðina mest?“ Guðmundur 
skáld Friðjónsson svaraði þeirri 
spurningu meðal annars á þessa leið: 

Trú, sem fjöll flytji 
og farartálma 
Þránd úr þjóðgötu; 
trú, er sólseturs 
silfurnámu 

metur sem morgun gull. 


Brestur borgara, 
bændur, forkólfa, 
lífsins lýsigull — 
eldmóð eilífrar 
íturhyggju 

konungs, er krossinn bar. 

Vissulega taka þessi áminningar- 
orð skáldsins einnig til vor íslend- 
inga hér í álfu, já, og til annarra 
þjóða víðsvegar um heim, mættu 
þau tímabæru orð ná eyrum þeirra. 
Og í þessum erindum skáldsins felst 
í rauninni kjarni þess, sem ég hefi 
viljað segja hér í kvöld. Orð skálds- 
ins minna oss á það, hver sigurmátt- 
ur trúin er í allri viðleitni til efling- 
ar góðum og göfugum málstað. Orð 
hans draga ennfremur athygli vora 
að því, að oss sé það hollt, að kunna 
að meta dýrmætan arf liðinnar tíð- 
ar, jafnframt því sem vér berum í 
brjósti heilhuga framtíðartrú. Að 
lokum minnir skáldið oss á það, að 
umfram allt sé oss brýnust þörf á 
því að tileinka oss í sem allra rík- 
ustum mæli hugarfar Krists og kær- 
leiksboðskap hans. 

Um leið og ég bið blessunar lönd- 
unum, sem vér búum í hér í álfu, og 
ættlandinu við yzta haf, geri ég að 
mínum orðum hjartheit bænarmál 
Davíðs Stefánssonar í kvæði hans 
„Þorsti“: 

Gef mér þorstann, heilagt hungur, 
hróp, sem til þín berst, 
staf, sem björg og kletta klýfur, 
kraft, sem þokutjöldin rýfur, 
eld, sem ísnum verst. 

Græð þú hugans sviðnu sanda, 
svala hverjum þyrstum anda. 

Bein þú leið að brunnum þínum 
börnum allra landa. 



HRUND SKÚLASON: 


Úr dagbókum J. M. Bjarnasonar 


Það er erfitt að lesa dagbækur lið- 
inna manna án þess að finna til 
blygðunarsemi. Það er eins og að 
verið sé að hnýsast í helgidóm, sem 
persónunni einni er viðkomandi, 
því við lesturinn kemur fram styrk- 
ur eða veikleiki mannsins. 

Það er almennings álit að dag- 
bækur skálda og merkismanna sé 
eign samtíðarinnar, og ugglaust 
veita þær aukinn skilning á verkum 
persónunnar, sem skapaði þær. 

Dagbækur J. Magnúsar Bj arnason- 
ar sýna hugsjóna- og tilfinninga- 
manninn, góðmennið, sem engan vill 
særa eða lasta, og íslendinginn sem 
ætíð ber heiður þjóðar sinnar fyrir 
brjósti — manninn, sem barðist við 
heilsuleysi og fjárhagserfiðleika, en 
varð samt mikils metinn höfundur. 

Hann var landnámsmaður og 
kennari í Geysisbyggð frá 1894— 
1903, og byrjar þar að skrifa dag- 
bækur sínar. Þeir sem kunnugir eru 
fyrstu landnámsárunum í Geysir 
vita, hvaða erfiðleika heilsulítill 
maður átti við að etja. 

Ég heyrði oft minnzt á J. M. B., og 
aldrei heyrði ég nokkurn lastmæla 
honum. Allir höfðu sömu sögu að 
segja: „Hann var góður maður og 
góður kennari.“ 

Ég hef ákveðið að taka hér upp 
nokkra dagbókarkafla eftir Jóhann í 
þeirri röð sem þeir eru ritaðir. Daga- 
tal set ég ekki nema í einstaka til- 
felli, eða þar sem það hefir sérstaka 
þýðingu. Báðar dagbækurnar eru 



Jóhiann Magnús Bjarnason. 


skrifaðar milli 1. nóv. 1902 og 24. 
nóv. 1924. Því miður vantar dagbók 
III. 

Ekki verður hægt að taka nema 
fáein sýnishorn í þessa grein og víða 
er látið nægja að taka nokkrar setn- 
ingar úr heillar blaðsíðu grein. 

Höfundi farast svo orð: 

„Dagbókin mín I. — Ég átti dag- 
bók, sem ég byrjaði að rita í haustið 
1890, en sú bók er glötuð.“ 

Á titilblaði bókanna er þetta skrif- 
að: „Vini mínum og velgerðarmanni 
Árna G. Eggertson K. C., tileinka ég 
Dagbækurnar mínar með virðingu 
og þakklæti. J. M. B. Hinumegin á 



30 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


blaðinu: „Ég vil segja með Þorsteini 
Erlingssyni: 

„Mig langar að sá enga lýgi þar finni, 
sem lokar að síðustu bókinni 

minni“.“ 

Eftir að kynnast dagbókum skálds- 
ins efast ég ekki um að honum verði 
að ósk sinni: 

1. nóv. 1902. „í dag er ég búinn að 
kenna í 13 ár. Ég er orðinn þreyttur 
— ég vil segja lamaður. Ekkert fer 
eins illa með taugakerfið sem 
kennsla við barnaskóla . . . þó veit 
ég, að mér mundi leiðast annað starf. 

Ég heyri sagt að annar þáttur sög- 
unnar minnar sé kominn hingað 
vestur. — Ég á við söguna „Eiríkur 
Hansson“. Þorsteinn Erlingsson rit- 
aði mjög góðan dóm um fyrsta þátt- 
inn. Hvað skyldi hann segja um 
þennan þátt? . . . verði þriðji þáttur- 
inn álitinn lakari en hinir fyrri, skal 
ég alveg hætta að semja skáldsögur. 

Með köflum efa ég að íslendingar, 
yfir höfuð, hafi vit á skáldsögum. 
Mörgum þykir það skemmtilegast, 
sem mér sjálfum þykir lakast. 

Ég held því nú fram að Einar sé 
meira söguskáld en Gestur heitinn 
Pálsson var, og þó hef ég stundum 
álitið það ganga guðlasti næst að 
taka nokkurt íslenzkt söguskáld 
fram yfir Gest Pálsson. 

Ég var að lesa Bessa-bréfin mín í 
gær . . . þau voru tólf alls, en aðeins 
pjö komu út. . . . Formaður prentfé- 
lags Heimskringlu aftók að meira af 
þeim kæmi út. Hann áleit þau vera 
argasta bull. Ég held næstum því að 
maðurinn hafi rétt fyrir sér 1 því.“ 


Ég grúskaði svolítið í þessum bréf- 
um, og bull eru þau ekki. En hug- 
sjónamaðurinn og þjóðfélagið eru 
ekki ætíð sammála: 

„Þrjár smásögur eftir mig birtust 
í Heimskringlu haustið 1891. . . . 
„John Johnson Nr. 1—18“ er að 
mínu áliti skást. Ég man hvað Jón 
nokkur í Winnipeg varð reiður við 
mig útaf þeirri sögu. 

Smásagan „Hjónadjöfullinn“ birt- 
ist í Heimskr. haustið 1895. Þeirri 
sögu var almennt vel tekið, svo mér 
lá við að segja eins og Byron: „Ég 
vaknaði einn morgun og fann að ég 
var orðinn frægur.“ 

Sagan „Svikin“ (eftir mig) birtist 
í Lögbergi vorið 1897 (18. marz). 
Tvær eða þrjár konur í Wpg. tóku 
þá sögu til sín og urðu reiðar mjög. 
... Það er eftirtektarvert hversu 
gjarnt sumu fólki hefir verið að 
drótta því að mér, að ég tæki vissar 
lifandi persónur til fyrirmyndar, 
þegar ég ritaði sögur, og þó veit 
hamingjan, að ég hef ætíð varazt af 
fremsta megni að meiða nokkra lif- 
andi persónu með sögum mínum. 

Ég fékk bréf frá Hirti mínum Leó 
í dag. Hann las annan þátt af Eiríki 
Hanssyni. Hann segir að kaflinn um 
Braddon sé meistaraverk.... Hjört- 
ur Leó verður að minni hyggju eitt 
með mestu skáldum íslendinga; hann 
hefir það sem enskurinn kallar 
„powerful intellect.“ Kvæðið hans 
„Til dauðans“ er það kraftmesta 
kvæði (eða því sem næst), sem ort 
hefir verið á íslenzku í Vesturheimi. 
Enginn yrkir nú eins vel og Hjörtur 
hér vestan hafs, nema Stephan G. 
Stephansson. 





ÚR DAGBÓKUM J. M. BJARNASONAR 


31 


1 dag voru mér gefin ljóðmæli mín 
í skrautbandi. Ég las eintak af 11. 
þætti Eiríks sögu Hanssonar. Tvær 
slæmar prentvillur hefi ég orðið var 
við.... Ég þyrfti að rita skýringar 
við þenna þátt. 

Mr. E. E. Best (Inspector of 
schools) kom hingað 1 Geysisskóla í 
okt. Hann var ánægður með kennsl- 
una.... Hitti Mr. Best á ný á kenn- 
arafundi á Hnausum.... Þá lét hann 
mig heyra kvæði Whittiers um Ro- 
bert Burns, og við grétum báðir yfir 
kvæðinu. Maðurinn er í innsta eðli 
sínu skáld í fremstu röð. Hann skildi 
mig (en þekkti mig ekki — skildi mig 
það augnablik) og ég varð var við 
hann vildi mér vel. Skólaumsjónar- 
menn í Manitóbafylki eru allir ágæt- 
ismenn; þó ber Alex Mclntyre af 
þeim öllum... hann var kennari 
minn 1900 ... ég mun aldrei gleyma 
þeim manni. 

Ég hef orðið var við að yngra fólk- 
inu líkar vel annar þáttur Eiríks 
Hanssonar, en hinu eldra líkar hann 
ekki eins vel. 

Hví er Undína (Helga Baldvins- 
dóttir) hætt að senda blöðunum 
kvæði? Hún er þó fremst allra ís- 
lenzkra kvenna, sem fengizt hafa 
við ljóðagerð. Ég hef oft fellt tár 
yfir „Kjallara-plöntunni hennar“.... 

6. des. 1902. — í kveld var sjón- 
leikur eftir mig leikinn að Hnaus- 
um í Breiðuvík.... Ég gekk heim frá 
Hnausum í nótt. Sofnaði í morgun 
kl. 6 ... ég hef það sem menn kalla 
„timburmenn“ alveg eins og ég 
hefði drukkið mig fullan af whisky. 
Ég má ekki nú orðið vaka fram yfir 
miðnætti. 

Kristveig Metúsalemsdóttir las í 


dag handritið af þriðja þætti Eiríks 
sögu Hanssonar.... Hún og allir er 
lesið hafa alla söguna segja að hann 
sé beztur. Samt hef ég sterka löng- 
un til að brenna hann og hætta öll- 
um skáldskap. 

Hjörtur Leó álítur að „Eiríkur 
Hansson“ hafi eyðilagt heilsu mína. 
... getur verið, því ég vann að hon- 
um þegar ég átti að sofa. En — 
„there is pleasure in poetic pains.“ 

Haustið 1900 voru mér sendar 
tvær vísur frá íslandi... undir ritað 
var G. E. Vísurnar eru þessar: 

„Þín eru ljóðin ljúf og hrein 
þau líða í hjarta mitt inn; 
þau mýkja sár og sollin mein, 
og svæfa’ oss með tárvota kinn. 

Þau eru blíð — svo barnslegt mál, 
þau beina’ oss á kærleikans braut, 
þau eru fædd í sannri sál, 
er sorgmæddra græða vill þraut.“ 

... Ég vildi gefa mikið til þess að 
vita með vissu hver höfundurinn er. 

Ég hef lesið ritdóm Einars Hjör- 
leifssonar um I. og II. þátt E. H. Yfir 
höfuð er ritdómurinn góður og gerir 
bókinni mikið gagn.... Hann er 
mjög á móti íslenzkunni í bókinni... 
Samt segir hann: „Jafn illa og hann 
kann íslenzku, er miklu meira fjör í 
hans máli og tilþrif ólíku sterkari en 
í íslenzku margra manna, sem rita 
margtfalt hreinna mál...“ 

Jólatré reist í skólahúsinu . . . 
börnin gefa mér ætíð einhverja góða 
gjöf um jólin. En hvað gef ég þeim 
í staðinn? 

í tímaritinu „Freyju“ er mynd af 
mér; og myndin má heita hræðileg. 
... ég hef verið mjög þunglyndur 



32 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


síðan blaðið kom, bara vegna mynd- 
arinnar. 

Bréf fékk ég í dag frá S. G. 
Stephanssyni.... Hann spáir vel fyr- 
ir Eiríki mínum Hanssyni.... 

Jan. 1903. — Ég sendi G. M. Thomp- 
son „Skógbúaslag“ í dag. Thompson 
vill endilega fá mynd af mér til að 
birta í „Svövu“. Slík fásinna sé 
fjarri mér! „Brennt barn forðast eld- 
inn.“ 

17. febr. 1903. — Ég hef legið rúm- 
fastur í hálfan mánuð, og var ekki 
hugað líf. 

Séra Runólfur kom hér í kveld; 
hann vill að dr. Ólafur Björnson sé 
fenginn til að koma til mín.... það 
sem mér er nauðsynlegast er hvíld 
og ró.... Ég hef unnið að ritstörfum 
þegar ég hef átt að hvílast.... Ég hef 
drukkið kaffi meira en góðu hófi 
hefir gegnt, og ég hef reykt tóbak 
um of. Hjörtur Leó sagði að ég væri 
„nautnar maður mikill.“ Ég held 
það sé satt.“ 

Hér á eftir byrjar hann að rekja 
æviferil sinn. Það er langt mál og 
tek ég því aðeins setningar og kafla 
hér og þar: 

„ ... Foreldrar mínir fluttust til 
Nýja Skotlands sumarið 1875.... Ég 
gekk á skóla í Mooselands-nýlend- 
unni í þrjú ár.... Árið 1881 kynntist 
ég Löllu Margaret McMillan. Um 
það leyti byrjaði ég að yrkja og 
semja smá leikrit, sem ég eyðilagði 
jafnóðum.... Ég kom til Winnipeg 
1882.... Haustið 1886 kynntist ég G. 
A. Elliot lögfræðing. Hann hvatti 
mig til að ganga á skóla og styrkti 
mig í peningalegu tilliti.... 11. maí 
1887 giftist ég Guðrúnu Hjörleifs- 


dóttur... við vorum gefin saman í 
hjónaband af enskum presti í Pem- 
bina, N.-Dakóta.... Sumarið 1887 
vann ég að ýmsum skrifstofustörf- 
um hjá Frímann B. Anderson . . . 
hann sagði mér að ég væri efni í 
skáld. 

Haustið 1889 flutti ég til Nýja ís- 
lands og kenndi við skólann í Ár- 
nesi um veturinn.... Vorið 1890 
flutti ég aftur til Wpg.... Þar kynnt- 
ist ég Einari Hjörleifssyni, Jóni 
Ólafssyni og Gesti Pálssyni.... Einu 
sinni spurði ég Gest, hvert af rit- 
verkum hans honum þætti vænst 
um. Hann sagði að sér þætti vænst 
um „Hans Vöggur“ og „Vordraum“. 
Hann sagði að Vordraumur væri það 
bezta, sem hann hefði skrifað. 

Síðast þegar ég sá Gest, sat hann 
inni í skrifstofu Lögbergs. Hann var 
þá allmikið ölvaður og var óðum 
að veikjast. Þegar hann sá mig koma 
inn bað hann mig að fylgja sér heim. 
Ég sagðist vera fús til þess. Magnús 
Pálsson sagði að það væri verið að 
sækja ökumann til að flytja Gest 
heim. Ég kvaddi þar Gest í síðasta 
sinn. Fjórum dögum síðar var hann 
dáinn. Ég var einn þeirra, sem 
fylgdu honum til grafar. Sex menn 
báru kistuna, og á meðal þeirra voru 
tveir eða þrír, sem höfðu verið Gesti 
allt annað en vinveittir hina síðustu 
mánuði ævi hans. 

Ég byrjaði að þýða „Vonir“ eftir 
Einar Hjörleifsson.... Ég mætti og 
talaði við Einar einn dag... og þá 
fann ég að það var ekki mitt með- 
færi að þýða Vonir. Ég var búinn að 
þýða helminginn af sögunni þegar ég 
hætti.“ 

Hér hafa verið klipptar í burtu 




ÚR DAGBÓKUM J. M. BJARNASONAR 


33 


sjö blaðsíður úr bókinni, en síðan 
heldur sögunni áfram á þessa leið: 

„Jóhannes Sigurðsson, kaupmaður 
á Hnausum, kom hingað í morgun. 
Hann ætlar að lána mér tvö hundruð 
og fimmtíu dollars, svo ég geti leitað 
mér lækningar og ferðazt. 

.... Ég hef lokið við kvæðið „Faðir 
Harrington 11 , það eru á því þúsund 
gallar, en samt verður það langlífara 
en nokkurt annað kvæði, sem ég hef 
ort... hljóðstafafarganið hefir stað- 
ið íslenzkri ljóðagerð fyrir þrifum, 
það hefir sett hverja skáldlega hugs- 
un í bóndabeygju. En Islendingar 
verða ætíð hrifnari af umgjörð 
myndarinnar heldur en af mynd- 
inni sjálfri.... 

Ég fékk eitt slagið enn 5. apríl 
(1903). 

Ég vil láta brenna mig á báli, þeg- 
ar ég er dauður ... að minnsta kosti 
vona ég að lík mitt verði ekki graf- 
ið, fyrr en lærðir læknar hafa skoð- 
að það; og ég treysti því, að þeir 
kryfji lík mitt. 

Ég las ljóðmæli Gísla Brynjólfs- 
sonar í nótt... aðeins eitt kvæði 
hreif mig, það er „Grátur Jakobs yfir 
Rakel“. Mér er samt vel við Gísla. 

Fyrir nokkrum árum ritaði ég 
skáldsögu, sem ég nefndi „Brazilíu- 
fararnir“, en ég brenndi svo hand- 
ritið einn góðan veðurdag. Nú er ég 
að hugsa um að rita söguna á ný, og 
gefa hana út á minn kostnað. 

Ég las ljóðmæli Gísla Brynjólfs- 
sonar aftur í nótt, mér líkar nú bók- 

in betur_ Gísli var ekki mann- 

þekkjari_hann hefir verið næm- 

ur fyrir öllum utanað komandi áhrif- 
um eins og ég. Ég ætla að halda upp 
á ljóðmæli Gísla. 


Kvenfélagið „Freyja“ gaf mér tíu 
dollars í sumargjöf. Mér var færð 
gjöfin í rúmið á sumardaginn fyrsta. 
í fyrra gaf þetta félag mér $26.00 og 
um jólin 1899 gaf það mér mjög 
vandaðan hengilampa.“ 

(Ég mætti geta þess, að J. M. B. 
var þessu félagi mjög hlynntur og 
kom oft fram á samkomum þess; fé- 
lag þetta gekkst og fyrir sýningum 
á leikritum Jóhanns.) 

„Fékk meðöl frá Dr. Watts í Win- 
nipeg. Ég svaf 12 klukkutíma eftir 
fyrstu inntökuna. 

Klukkan er tólf; apríl er liðinn. 
Þetta er skemmtilegasti mánuður 
sem ég hef lifað síðan ég kom til 
Nýja íslands — þrátt fyrir lasleik 
minn. Tíðin hefur verið framúr- 
skarandi góð, og ýmsir kunningjar 
mínir hafa gert allt, sem þeir gátu, 
til þess að gleðja mig. 

.... Gunnsteinn Eyjólfsson kom 
hér í dag. Hann er dulur í skapi, en 
gáfaður er hann. Og hann er ágætur 
rithöfundur. 

Ég lagði af embættiseið sem Regis- 
tration Clerk. Fór ofan að Lundi. 

Skrásetningin byrjaði í morgun. 
Ég varð að vinna við ritstörf til kl. 
11 í kveld. Ég hef vissulega unnið 
fyrir þremur dollars í dag. 

Þá er skrásetningunni lokið. Þessi 
vika hefur verið einhver hin leiðin- 
legasta, sem ég hef lifað.... Ó hvað 
pólitíkin í Nýja íslandi er skringileg. 

_Ég fékk eitt slagið enn.... Ég 

er að búa mig á stað, til að leita mér 
lækningar. Ég býst við að ferðast um 
nýlendur íslendinga um leið. Kona 
mín og fósturdóttir fara með mér. 

13. júní 1903. — Við bregðum búi í 
dag, og leggjum af stað í kveld áleið- 




34 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


is til Winnipeg. Stefán kaupmaður 
Sigurðson lánar mér 300 dollars.... 
hann tekur landið mitt í pant fyrir 
þessari upphæð. Nú kveð ég Geysis- 
byggð — ef til vill fyrir fullt og allt.“ 

Dagbókin byrjar aftur 10. okt. 1903, 
og er þá fjölskyldan setzt að einn 
fjórða úr mílu frá Garðar, N. D. í 
bókinni er að finna yfirlit um ferða- 
lag sumarsins og um dvölina á Garð- 
ar um veturinn. Vinir og vandamenn 
hafa útvegað fjölskyldunni hús og 
lagt til allan húsbúnað og eldivið til 
þess að Jóhann geti verið við skrift- 
ir, og heldur nú sögunni áfram: 

30. okt. — „í dag byrja ég nú á 
skáldsögunni „Brazilíufararnir“.“ — 
(Þennan vetur ritar hann einnig 
smásögur fyrir blöðin og leikrit fyrir 
hina og aðra. Þáttur úr Brazilíuför- 
unum birtist í jólablaði Lögbergs): 

„3. nóv. 1903. — Fékk í dag meðal 
frá Halldórsson lækni. 

I dag las ég ritdóm séra Matthíasar 
Jochumssonar, um þriðja þátt Eiríks 
sögu Hanssonar.... Hann hrósar ís- 
lenzku minni, og segir að hún sé svo 
góð að unun sé að lesa. — Þetta er 
dálítið annar tónn en sá er heyrðist 
frá séra Friðrik Bergmann 1 vor.... 
Ég er séra Matthíasi þakklátur fyrir 
hinn ágæta ritdóm hans ... nú álít 
ég að sögunni sé borgið. 

12. jan. 1904. — Páll Halldórson á 
Geysir sendir mér 38 dollars. . . . 
Verð fyrir kú og nokkrar kindur er 
hann seldi fyrir mig. 

Ég fékk bréf frá séra Hirti í dag. 
Hann segir: „Nú er þér borgið sem 
skáldi, því ritdómur séra Matthíasar 
Jochumssonar er þér meira en pen- 
inga virði, komandi frá hinu mesta 
íslenzka skáldi, sem nú lifir.“ 


Ég er viss um að þessi orð Hjartar 
eru mér eins mikils virði og ritdóm- 
urinn.... Hjörtur er sá langmesti 
gáfumaður, sem ég hef haft kynni af 
meðal Vestur-íslendinga. 

Ég las nýlega ritdóm Jóns Ólafs- 
sonar um fyrsta hefti Eiríks Hans- 
sonar . . . hann segir að sagan sé dá- 
vel sögð og málið þykir honum það 
bezta, sem hann hefur séð frá Vest- 
urheimi (reyndar álítur hann að eng- 
inn riti íslenzku vestan hafs nema 
tveir menn, og ég er hvorugur 
þeirra). 

í dag heimsótti mig Barði Skúla- 
son... hann kvaðst vera fyrst og 
fremst Bandaríkjamaður, og þar 
næst íslendingur. Ég sagðist vera 
fyrst og fremst íslendingur, og þar 
næst heimsborgari. 

M. Halldórsson læknir frá Park 
River kom til mín og vill að ég kaupi 
„Vínland“ og gerist ritstjóri þess. 

.... Magnús lögmaður Brynjólfs- 
son heimsótti mig. Hann vill að ég 
setjist að í húsi því, sem er á landi, 
sem hann ætlar að kaupa — nærri 
Mountain — þar vill hann að ég ljúki 
við söguna Brazilíufararnir, og ætlar 
hann og S. J. Eiríksson að hjálpa 
mér um það, sem ég þarf að lifa á 
— svo sem matvöru, eldivið og fleira. 
.... Húsið og allt er til.... ekki býst 
ég við að flytja fyrr en um miðjan 
apríl.“ 

Eitt sem ég sérstaklega tek eftir í 
þessum skrifum J. M. B. er hvað 
hann notar alltaf „ég“ en ekki „við“. 
Er það sjálfsagt vegna þess að í þá 
daga var konan oft ekki talin með, 
og þurfti því ekki að éigna henni 
neitt. í næstu setningu notar hann 
þó „við“: 



ÚR DAGBÓKUM J. M. BJARNASONAR 


35 


„9. júní. — Við fluttum í nýja hús- 
ið í dag.... útsýni héðan er hið feg- 
ursta. Ég held að við unum hér.“ 

Næstu blaðsíður fjalla um margt 
og mikið. Jóhann er í bréfaskriftum 
við marga fræðimenn eins og próf. 
W. Fiske, J. C. Poestion í Vínarborg, 
Carl Kuchler, Rev. D. L. Roth, og svo 
ótal íslendinga heima og hér: 

„4. júlí. — Mikið um dýrðir í dag 
á Mountain.... Ég kom heim kl. 12. 
Sigurður Sigurðsson að Garðar gaf 
mér tuttugu dollars seðil, sem heið- 
ursgjöf fyrir Eirík Hansson.... Mér 
leiðist það að vera kallaður „skáld“. 
Allir störðu á mig og töluðu hljóð- 
skraf. — Ég vildi ég hefði tekið mér 
dularnafn. — Ef menn vissu hvað 
mér er illa við að vera ávarpaður 
sem skáld, þá hættu þeir að kalla 
mig það svo ég heyrði. Sumir halda 
að þetta séu látalæti og uppgerð úr 
mér. Menn skilja mig ekki.... 

Þann 23. sept. 1904 flytur Eimreið- 
in ritdóm eftir Árna Pálsson, um 
annan þátt Eiríks Hanssonar. Sá rit- 
dómur er sá eini slæmi dómur, sem 
enn hefir komið um þessa sögu.“ 

Ég las þennan ritdóm og hann er 
mjög óvæginn. Hluti úr síðustu 
greininni hljóðar svo: 

„ ... „Skáldsögu“ kallar höf. þessa 
bók. Mér er það hulin gáta, hvar 
skáldskapurinn felst í þeim þætti, 
sem hér er um að ræða. Ekki eru 
mannlýsingar skáldlegar og náttúru- 
lýsingar má segja að ekki hittist. 
Ekki er stíllinn eða orðfærið skáld- 
legt — og hvar er þá skáldskapur- 
inn annarsstaðar en á titilblaðinu?“ 

Þetta og annað verra lætur Árni 
Pálsson sér um munn fara, og nærri 
má geta, hvort tilfinningamaðurinn 


hafi ekki tekið sér þetta nærri. Ótal 
margir vinir hans skrifa honum líka, 
og fullvissa hann um að dómurinn sé 
mjög ósanngjarn, eins og hann líka 
er: 

„Fékk bréf frá séra Birni í Min- 
neota; hann segir að ritdómur Á. P. 
sé alveg ótækur. 

S. G. Stephansson skrifar mér, að 
hann álíti ritdóm Árna Pálssonar 
ekki réttan. Hann segir: „Hver er 
mæli-kvarði Árna? Vel veit ég, að 
sögusögn Dickens er ekki góð nor- 
ræna; hann er of langorður, smá- 
smugulegur, veigalítill og óþolandi 
tilfinninganæmur fyrir marga. Það 
var þessi tilfinningasemi, sem skarp- 
ari „kritík“ væmir nú við, sem ein- 
mitt hreif hversdags-mennina mest. 
Ég er ekki heldur hrifinn af þessum 
kostum eða ókostum ykkar; ég er of 
norrænn. Ég leita hins, sem mér 
fellur og ég get dáðst að: meinlausr- 
ar hæðni... og ímyndunar-afls. Ég 
varð ekki var við að Árni leitaði 
þess“.“ 

Margir aðrir skrifa skáldinu, og 
greinar um þennan ritdóm Árna 
koma í blöðunum. 

Þetta ár hefir Jóhann skrifað mörg 
leikrit, og hafa þau öll verið leikin í 
Dakóta og Nýja íslandi. í Dakóta er 
hann á samkomunum, og nýtur 
þeirrar frægðar að vera höfundur 
leikritanna, einnig eru honum borg- 
aðar smáupphæðir fyrir að semja 
leikritin. 

Um þessar mundir er hann líka að 
hugsa um að breyta um stöðu, og 
komast að í einhverju bókasafni — 
þar halda allir að ekkert sé að gera. 
— Ekki hefir honum tekizt að ná 
þessum stöðum og hefir því hallazt 
aftur að kennslunni: 



36 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


„Séra Roth ritar og hvetur mig til 
að sækja um bókavarðarembættið 
við Carnegie Technical skólann í 
Pittsburg. Ég býst ekki við að það 
hafi neina þýðingu. — Ég hef þegar 
sótt um Marshland skólann í Mani- 
tóba. 

Magnús Brynjólfsson og Sigurjón 
Eiríksson voru hér í nótt.... Við M. 
B. töluðum um skóla-líf okkar í Nova 
Scotia.... Hvað endurminningin 
getur verið ljúf á stundum! — Ég 
held ég hafi aldrei lifað sælli né 
fegurri stund. — 

1. sept. 1905. — Ég byrjaði að kenna 
í dag við Hecland-skólann í Marsh- 
land. 

16. febr. 1906. — „Lögberg 11 flytur 
góðan ritdóm um Brazilíufarana 
mína, og segir að náttúrulýsingarnar 
margar séu gullfallegar og málið 
sé gott. 

29. júní. — í dag hef ég kennt hér 
í Marshland tíu mánuði. Skólanefnd- 
in biður mig að kenna hér næsta 
vetur, og lofar að borga mér $50.00 
á mánuði. 

S. G. Stephansson skrifaði mér gott 
bréf og sendi mér mynd af skrif- 
borðinu sínu. Hann segir að náttúr- 
an hafi tálgað mig til í ævintýra- 
skáld eins og Andersen.“ 

Árin 1907—1915 er mjög lítið ritað 
í bækurnar, aðeins minnzt á ein- 
staka daga: 

„Leikritið mitt „Oft fer sá villt 
sem geta skal“ var leikið hér í byggð 
og að Wild Oak (Big Point). Leik- 
flokkurinn sendi mér að gjöf tólf 
dollars. 

24. maí 1907. Nú er afmælið mitt. 
Ég er 41 árs gamall. Mér voru gefin 
öll verk Shakespeare’s í skraut- 
bandi. 


Alice fósturdóttir mín var fermd 
26. þ. m. af síra Bjarna Thorarins- 
syni. 

7. nóv. 1908. — Eggert Johannsson 
og S. G. Stephansson heimsóttu mig. 
Þeir voru þrjá daga um kyrrt. . . . 
Aldrei hef ég lifað skemmtilegri 
daga.... 

Nú er búið að prenta síðari þátt 
„Brazilíufaranna", hann var prent- 
aður í Rkv. á kostnað H. S. Bardals. 

12. maí 1910. — Ég hef lokið við 
handritið af smásögunum mínum, og 
kalla ég bókina „Vornætur á Elgs- 
heiðum“ en ekki „Ný-skozkar næt- 
ur“ eins og ég ætlaði í fyrstu. Vinur 
minn Eggert Jóhannsson valdi þetta 
nafn. Honum tileinka ég bókina. 
Hann hefir reynzt mér allra manna 
bezt. 

Ég fór til Wpg., að leita ráða til 
dr. Jones, sem er specialisti hvað 
taugasjúkdóma snertir. Hann sagði 
ég yrði að hvíla mig frá öllu and- 
legu starfi í sex mánuði. 

12. nóv. 1910. — Nú er ég fluttur 
til Wild Oak.... Marshland búum 
mislíkaði að ég skyldi flytjast frá 
þeim.... skóli þeirra var að hætta 
að vera til, því börn voru ekki leng- 
ur til að ganga á hann.... Hér er 
mannmörg byggð. 

Sá ritdóm um „Vornætur á Elgs- 
heiðum“ eftir Þórhall Bjarnarson, 
hann segir: „Það er góð bók, heil- 
næm, elskuleg, stórskemmtileg.“ — 
Ég er honum af hjarta þakklátur. 

28. des. 1911. — Ég varð snögglega 
veikur 18. okt. og hef verið lasinn 

síðan-Ég er hættur skólakennslu. 

... Fékk fallega gjöf frá skólabörn- 
um mínum í Geysir-byggð; það var 
$55.00 1 peningum_ 




ÚR DAGBÓKUM J. M. BJARNASONAR 


37 


30. jan. 1912. — Þann 27. þ. m. 
komu allir byggðarbúar (fullorðna 
fólkið) heim til mín til þess að 
kveðja mig, og afhentu mér höfð- 
inglega gjöf, sem var $50.00 í pen- 
ingum. 

19. jan. 1913. — Ég er nú búinn að 
vera rúma ellefu mánuði hér í Brit- 
ish Columbia.... Ég hef verið bók- 
haldari hjá Thorsteini Borgfjörð, 
sem er meðlimur The J. McDiar- 
mid. Co. 

3. jan. 1914. — í kveld giftist Alice 
fósturdóttir mín. Maður hennar 
heitir Herbert Stanley Le Messurier. 

30. okt. 1915. — 1 kvöld hætti ég 
að vinna fyrir The J. McDiarmid Co. 

... sem stendur hefir það félag ekk- 
ert starf með höndum hér í B. C.... 
Þ. S. Borgfjörð er alfluttur til Win- 
nipeg.... Síðan ég flutti til Van- 
couver hef ég lítið skrifað í þessa 
bók . . . hafði lítinn tíma aflögu frá 
daglegum störfum.... Bergsveinn 
Long, Eggert Jóhannsson og Jón 
Austmann gengust fyrir því í jan.- 
mánuði 1912 að leita samskota hjá 
ýmsum Isl.... Það var skotið saman 
$500.00 til að ég kæmist vestur að 
Kyrrahafi mér til heilsubótar. . . . 
Slíkar velgjörðir sem þessara manna 
eru svo miklar, að þær verða ekki 
launaðar á annan hátt en með elsku 
og einlægri, æfilangri vináttu. . . .“ 

Næstu blaðsíður fjalla um skrif 
hans; smásögur og ævintýri, sem 
birtast hér og heima á íslandi. 

Margir skrifa honum og bjóða 
honum kennarastarf. K. J. Austmann 
er að reyna að útvega honum bóka- 
varðarstöðu við háskólann í Mani- 
toba. Stjórnmál komu þar eitthvað 
við söguna og hann fékk ekki stöð- 
una: 


5. maí 1916. — „Við fórum alfarin 
frá Vancouver 23. apríl.... Fyrsta 
maí byrjaði ég að kenna við Norður- 
stjörnu skóla nr. 1226.... Ég tók til 
láns tvö hundruð og fimmtíu dollars 
til að geta komið upp húsi. 

20. sept. 1916. — Guðmundur 
Kamban var hér. Mér lízt vel á hann. 
... hann segir manna bezt frá.“ 

Síðustu blaðsíður dagbókarinnar 
fjalla um hversdags viðburði. Um- 
getning um vini, sem hafa komið í 
heimsókn eða skrifað. Ferð til Wpg. 
og svo framvegis. 

Síðasta skrifið er um gjöf frá 
byggðarbúum, og hafa þeir borgað 
skuld þá er hann stofnaði til með 
húsbyggingunni. Séra Hjörtur Leó 
gefur $100.00 og safnar afganginum. 
„Ég bið Guð að launa þessu góða 
fólki fyrir mig. Og einlægur vinur 
þess vil ég vera.“ 

Dagbók II, byrjar 7. ág., 1917. 
Skáldið er ennþá að kenna á Norður- 
stjörnu skóla, Otto, Man. Hann er í 
óðaönn að rita ævintýri sín: 

„í gær skrifaði ég tuttugasta og 
sjöunda ævintýrið mitt.... Nú er ég 
búinn með tuttugasta og níunda æv- 
intýrið.... í síðasta „Sólskini“ Lög- 
bergs birtist mynd af mér og þrjú 
gömul kvæði. Mynd þessi er sjálf- 
sagt hin langbezta, sem til er af mér. 

Björn tengdabróðir minn var í 
skotgröfum á Frakklandi í allt sum- 
ar, en er nú einskonar lögreglu- 
þjónn við herbúðirnar. Biður hann 
mig að senda sér íslenzk tímarit og 
Almanak Ólafs Thorgeirssonar. — 
íslendingar vilja þeir allir vera, ís- 
lenzku Canada-drengirnir.“ 

Það virðist sækja þunglyndi að J. 
M. B. um þessar mundir og heilsa 
hans er fremur bágborin: 




38 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


„Þegar einhver angurværð grípur 
mig, les ég jafnan „Rubaiyat“ eftir 
Omar hinn persneska . . . það lætur 
mig í svipinn, gleyma öllu öðru og 
færir einhverja draumkennda ró yfir 
huga minn: 

„Open then door! 

You know how little while 
we have to stay, 
and, once departed, 

may return no more.“ 

... Ég hef verið að raula þessar 
línur eftir R. L. Stevenson: „Home 
is the sailor home from the sea and 
the hunter home from the hill.“ Mér 
finnst þetta eiga svo vel við skamm- 
degið og haustkveld ævinnar. — 
„Eða var það feigðin, sem kallaði að 
mér?“ 

í dag raula ég þetta eftir Long- 
fellow: 

„And whenever the way 

seemed long, 

or his heart began to fail, 
she would sing a more 

wonderful song, 
or tell a more marvellous tale.“ 

Og á stundum finnst mér að ég sé 
þreyttur, vegurinn langur og kjark- 
urinn vilja bila. En þá syngur konan 
mín sólarljóðin sín, og það gleður og 
hressir huga minn.... 

Ég fékk gott bréf frá síra Birni... 
Hann biður um jólasögu í Samein- 
inguna.... Mér þætti leitt að geta 
það ekki, því hann er mér vinveittur 
og talar vel um rit mín.... Eftir 
hann var góður ritdómur í „Vín- 
land“ um Eirík Hansson. En á þeim 


árum var góður ritdómur mér mikils 
virði.... 

Ég kynntist skáldinu Sigurði Jó- 
hannssyni í Van.... Hann er tilfinn- 
ingamaður og góðmenni.... Honum 
þótti vænt um S. G. S. og kvæði 
hans og raulaði oft þessa vísu eftir 
Stephan: 

„Það er hart í heiminum — 
Hvimleitt margt er við hann — 
Þegja og kvarta aldrei um 
eigin hjarta-sviðann.“ 

Ég sagði honum að uppáhalds-vísa 
mín (eftir Stephan) væri þessi: 

„Einn að róla sér með sitt 
soll og ólund firrtir — 

Út um hóla er yndið mitt, 
ef af sólu birtir.“ 

Ég hef verið að lesa um Jón Sig- 
urðsson . . . þegar ég les um ísland 
og íslendinga, þá kemur í mig sár 
heimþrá . . . þegar ég renni hugan- 
um til æskustöðvanna, finnst mér að 
berjahvammurinn minn muni vera 
fegursti bletturinn á jarðríki. 11 

Margar greinar úr „Dagbók 11“ 
komu í Lögbergi, 23. des. 1920 (bls. 
12—13) undir fyrirsögninni „I kjarr- 
inu við engið“, og verður því ekkert 
tekið úr þeim hér. Mest er þetta um 
skáld og rithöfunda, sem hann met- 
ur mikils. 

Það er mikill fróðleikur í „Dagbók 
11“ fyrir hvern þann, sem í þeim 
vill grúska. Þar eru mannlýsingar 
ótal samferðamanna, skyldra og ó- 
skyldra, einnig minnzt á fjölda mörg 
kanadísk skáld og endurminningar 
frá Nýja Skotlandi; þar segir Jó- 
hann: „Þegar maðurinn er kominn 



ÚR DAGBÓKUM J. M. BJARNASONAR 


39 


yfir fimmtugt fer hann að lifa í end- 
urminningum . . . einhver bjarmi er 
yfir öllu, og eitthvað ljúft og töfr- 
andi . . . í landi endurminninganna 
tíni ég upp gullin mín: huldusögurn- 
ar og vögguljóðin." 

Fagurlega skrifar hann víða um 
konu sína: „... Sál hennar er hrein 
og fögur, eins og blómin hennar, og 
hjarta hennar falslaust, eins og litlu 
fuglarnir, sem hún er alltaf að hlúa 
að . . . ef kona Guðm. skálds Guð- 
mundssonar er „bezta konan, sem 
ísland á,“ þá er mín kona sú bezta á 
jarðríki.“ 

Fósturdótturina er honum mjög 
annt um. Hún býr um þetta leyti í 
Vancouver með tvö börn sín, en mað- 
urinn er á vígstöðvunum á Frakk- 
landi. 

Baráttan við veikindi og efnaskort 
er ætíð auðsæ, og hún hefir að 
nokkru mótað skáldið, svo erfið sem 
hún hefir verið: 

„Þetta er einn hinn lang-leiðinleg- 
asti dagur, sem ég hefi lifað — út úr 
leiðindum blaðaði ég í gömlu blaða- 
rusli, og fann þessa vísu: 

Harmur í huga mér býr, 
og hjarta mitt finnur ei ró; 
og löng finnst mér síðan sú 
lágnættis tíð, 
að ljúfasta vonin mín dó. 

Ég orti þetta fyrir fimmtán árum 
undir nafni syrgjandi móður. — Er 
það næsta kynlegt, að ég skyldi 
grafa upp þessa vísu í dag, sem hefir 
verið mér svo undur kaldur og 
dimmur. . . . Segi ég enn, sem oftar: 
„Eða var það feigðin, sem kallaði’ að 
mér?“ . .. Ég er aftur farinn að finna 
til sömu höfuðþyngslanna, sem þjáðu 


mig frá 1901—1912. . . . Fór í gær til 
Lundar að sjá dr. M. Hjaltason. — 
Mér hefir ekki liðið vel í dag — í 
huga mér kemur þetta eftir Tenny- 
son: 

„Sunset and evening star, 
and one clear call for me!“ 

Allt þetta er skrifað á árunum 
1912—1924 og skáldið deyr ekki fyrr 
en 1945, og sést þarna vel hvaða 
áhrif líkamleg vanheilsa hefir á sál- 
arlífið. 

Efnahagserfiðleika hefir hann ætíð 
haft við að stríða á þessum árum. 
Skáldadísin var ekki örlát á fé 1 þá 
daga. Það sést víða hvað margir 
hafa verið honum vinveittir og reynt 
af megni að styrkja hann efnalega, 
en margir hafa þá ekki haft af miklu 
að má. Víða getur hann um að hinn 
og þessi hafi sent sér peninga: „Nú 
kom bréf frá Ásbirni Pálssyni í Ár- 
borg, Man. . . . Var í því gjöf frá vin- 
um mínum . . . alls $284.00, þeir kalla 
sig „Drengirnir hans Magnúsar“.“ — 
Allt voru þetta menn er gengið höfðu 
á skóla til hans í Nýja Islandi. 

„Séra Hjörtur kom í dag . . . hann 
segir að nú muni vera búið að skjóta 
saman þúsund dollars handa mér. — 
Góðir eru Vestur-Islending,ar við 
mig. . . . ég vil að þessir peningar 
fari til að kosta útgáfu einhvers af 
ritum mínum.“ 

Ég hef af ásettu ráði forðazt að 
geta þess, sem hann minnist sér- 
stakra vina og vandamanna. Mér 
finnst það ekki koma almenningi 
við, og svo þyrfti þá að minnast svo 
margra. 

Stephan G. Stephansson var ein- 
lægur og góður vinur hans og hafa 
þeir alltaf skrifazt á. Hann hefir sent 



40 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


honum margar vísur og ég set hér 
eina, sem ég fann ekki í bókum 
Stephans: 

„Svefn og leti leita á mig, 
lengra get ei skrifað. 

Klúra letrið klessir sig, 
krumlu get ei bifað.“ 

2. des. 1918. — „Hörmulegar eru 
fréttirnar frá íslandi . . . eldsgos og 
skæð landfarsótt. Ein eldraunin enn, 
sem hin litla, þrautseiga, íslenzka 
þjóð verður að þola. — Mig langar 
alltaf til íslands. Ekki til að setjast 
að, heldur eingöngu til að minnast 
við það. Ég hef vaxið upp í Canada 
eins og þistillinn, og enginn fær upp- 
rætt mig úr þeim jarðvegi. Þar verð 
ég að deyja. — ísland er móðirin; 
Canada fóstran. Margur elskar fóstr- 


GÍSLI JÓNSSON: 


una meira en móðurina.“ 

Að lokum er síðasta greinin í Dag- 
bók II: 

2. ág. 1924. — „I gærkveldi kom 
Guttormur J. Guttormsson skáld 
hingað . . . eitt af kvæðunum, sem 
Guttormur las fyrir mig, var svo 
fallegt, að ég hef sjaldan heyrt eins 
fagurt ljóð. — Ég álít Guttorm í lang- 
fremstu röð íslenzkra skálda. 

„24. nóv. 1924. — „Gjafirnar 11 heit- 
ir fimmtugasta og áttunda ævintýrið 
mitt. Ég lauk við það í kveld. 

(Framhald í Dagbók III). 

Hér skiljum við við skáldið. 
Kannske verða þessir þættir til þess 
að glæða löngun einhverra til að 
lesa aftur sögur og ævintýri J. M. B., 
lesa þær kannske með meiri skilningi 
og samúð, og væri þá vel farið. 


Nú velta bárur 

Söngvísa 

Nú velta bárur um sollinn sæ 
því sumar á förum er, 
og veturinn breiðir sitt brekan úr snæ 
á brimsorfna kletta og sker. 

Ó, sofðu mannkyn um miðnæturstund 
unz morgunn rósfagur stígur á grund, 
og láttu þig dreyma um ljós og vor 
og lífdaga blómstruð spor. 

Eg kannast og við þann sollna sæ, 
er svellur um hjartans rann, 
og breytir óvart í ís og snæ 
þeim eldi, er þar fyrrum brann. 

Rís upp og fjáðu allt rauna rag, 
rís upp og gakk inn í nýjan dag, 
þá hvar sem þú fagnandi festir spor 
er frelsi og eilíft vor. 

Kvæði: Zacharias Topelius. — Lag: Agaiha Gröndal. 



Er ekki senn kominn háttatími? 


Raddir hafa tíðum heyrzt, einkum 
nú í seinni tíð, að þetta tímarit væri 
að þorna upp — að sömu mennirnir 
skrifuðu það mestmegnis ár eftir ár 
og að miklu leyti um svipuð málefni. 
í þessu kann því miður að felast 
nokkur sannleiksneisti. En orsakanna 
er ekki langt að leita. Eldri kynslóð- 
in, sem mest hefir haldið á penna, 
er nú ýmist til moldar gengin eða er 
óðum á útleið. Yngra fólkið hefir 
yfirleitt öðrum áhugamálum að 
sinna, og innflutningur frá heima- 
landinu er gömul og gleymd saga. 

Þegar litið er er yfir efnisskrá 
þessara 47 árganga frá upphafi, kem- 
ur sá ótrúlegi sannleikur í ljós, að 
yfir 150 karlar og konur hafa lagt 
einhvern skerf til ritsins. Af þeim 
eru um eða yfir 90 dánir, að því er 
ég frekast veit. Hinir 60 eða færri, 
sem að líkindum eru enn á lífi, eru 
ýmist hrum eða blind gamalmenni, 
sem eðlilega hafa litla löngun eða 
kjark til ritstarfa. Aðrir voru dægur- 
flugur, sem lögðu af mörkum eina 
eða fleiri vísur eða greinarstúf, og 
hurfu svo út í bláinn. Ljóðskáldin 
eru enn flest, en fækkar þó óðum. 
Söguhöfundarnir eru víst flestir 
horfnir af sviðinu, og svona mætti 
lengi halda áfram. 

Nú mætti kannske spyrja: Hvað er 
á móti þýðingum — önnur íslenzk 
rit eru allflest full af þýðingum og 
þrífast víst vel? En hér hagar öðru 
vísi til, því velflestir lesa og skilja 
ensku, og um þýðingar úr öðrum 
tungum yrði vart að ræða. Svo hefir 


það verið markmið okkar, sem með 
ritstjórnina hafa farið, að hafa inni- 
hald ritsins frumsamið — og sem 
mest eftir Vestur-íslendinga, ef 
mögulegt var. Þýðingar eru oft 
skemmtilegar; en þær mundu ekki 
svara tilgangi ritsins og félagsins, 
sem sé: að glæða þekkinguna á ís- 
lenzku máli og menningu og bók- 
menntum að fornu og nýju. 

Eina undantekningin er ljóð. En 
þau eru, þegar bezt lætur, fagur- 
fræðileg og því síður bundin við 
stefnur og þjóðerni. Þar að auki eru 
þau í raun og veru aldrei reglulegar 
þýðingar — í líkingu við sundur- 
laust mál. Efnið er að jafnaði það 
sama, en stundum er jafnvel ekki 
kveðandi eða hætti fylgt; enda bera 
þau tíðum sterkari einkenni eða blæ 
þýðanda en frumhöfundar. 

Þegar sú vafasama ákvörðun var 
gerð, að hafa ritið á tveimur tung- 
um, bættust því að vísu nýir rithöf- 
undar, þótt það væri ekki upphaflegi 
tilgangurinn; en ekki hafa því aukizt 
vinsældir við það. 

Nei, háttatími er enn ekki kominn. 
Alíslenzkt rit getur haldið áfram enn 
um langan tíma, ef áhuginn ekki 
slokknar, og hann er enn vakandi. 
Sýnir það ekki sízt óánægjan, sem 
andaði úr öllum áttum, þegar ís- 
lenzka blaðið hér varð, fyrir óvið- 
ráðanlegar ástæður, að grípa til ensk- 
unnar. 

Við bíðum og sjáum hvað setur. 

Gísli Jónsson. 



W. KRISTJANSON: 


The lcelandic Student Society 
In Winnipeg 


The story of the Icelandic Students 
Society in Winnipeg reflects the vi- 
sion and enterprise of its founders, 
as most pioneering stories do. 

By the turn of the century there 
were a few Icelandic students in at- 
tendance at the University of Mani- 
toba. Already graduated were Fri- 
mann B. Anderson (B.A.,1885), Olaf- 
ur Stephensen (Medicine, 1895), Olaf- 
ur Bjornson (Medicine, 1897), Brand- 
ur J. Brandson (Medicine, 1900), 
Thomas H. Johnson (Law, 1900), and 
Ingvar Buason (B.A., 1900). 

It was but natural that these Ice- 
landic students, especially those 
from the country, should form a 
close association, and this they did. 
They founded the Icelandic Stu- 
dents Society, the first meeting of 
which was held on Jan. 13, 1901, in 
the North West Hall. The chief pro- 
moters were Thorvaldur Thorvalds- 
son, Ingvar Buason, Arni Anderson, 
Marino Hannesson, and Stefan Gutt- 
ormsson. (Hkr. 25 Dec., 1902). Twelve 
others attended the first meeting. 
Thomas H. Johnson, Thorbergur 
Thorvaldson, Egill Skjöld, Maria 
Anderson, Gudrun Johannsdottir, 
Oliver Olsen, Magnus Hjaltason, 
Fred Olsen, Olafur Eggertsson, Jo- 
hann Bjarnason, and Olafur Bjorns- 
son. (Hkr. XV, No. 17.) The first 
president was Ingvar Buason, who 
at that time was studying First Year 
Medicine. 


The aims of the Society were 

to provide financial assistance to 
students seeking higher educa- 
tion and who were in need of 
aid, 

to promote spread of knowledge of 
Icelandic literature among Ca- 
nadians, 

to stimulate interest among Ice- 
landic students in Canadian li- 
terature. (c/f Hkr. 25 Dec., 1902.) 

to stimulate interest in the Ice- 
landic language and literature 
among the membership and 
through its contact with the ge- 
neral public. 

To this may be added the general 
aim of support for progressive 
measures (framfaramál) among 
the Icelandic people in the 
country. (Hkr. 12 Dec., 1901.) 

The Society was immediately ac- 
tive. Meetings were held regularly 
every fortnight. Loans to students 
amounted to nearly one hundred 
dollars. At an open meeting on 
March 30, 1901, there was a debate 
on the subject, “Are the Western 
Icelanders doing right in promoting 
in any way emigration from Ice- 
land to America?” The affirmative 
in this debate was taken by Johann 
Bjarnason and Olafur Eggertsson; 
the negative by Johann Solmunds- 
son and Stefan Guttormsson. At a 
meeting in November, the subject 



THE ICELANDIC STUDENT SOCIETY IN WINNIPEG 


43 


of discussion was Canadian litera- 
ture, with special emphasis on 
Charles D. G. Roberts. “In addition 
there will be a good program with 
ten members taking part.” (Hkr. 28 
Nov., 1901.) 

Activities were not restricted to 
the academic year. In a letter to 
Heimskringla. August 1, 1901, Ingvar 
Buason states that the Icelandic Stu- 
dents Society is currently ascertain- 
ing how many Icelandic books are 
available in translation, with a view 
to persuading the City library to 
stock these. He lists thirty-four such 
books, including Gylfaginning, from 
Snorra Edda, and Njalssaga, both 
translated by G. W. Dasent. 

At a meeting in November, there 
were “three very interesting speech- 
es on the program”, by Ingvar Bua- 
son, Thos, H. Johnson, and Thor- 
valdur Thorvaldsson, and there were 
good refreshments after. (Lögberg, 
7 Nov., 1901.) Fourteen new mem- 
bers joined at the beginning of the 
year, and at one meeting about fifty 
people were present, including stu- 
dents and guests. 

Early in December the Society was 
busily engaged in preparing for the 
production of a play, “Mademoiselle 
La Seigliere”, which had been trans- 
lated into Icelandic by Thorvaldur 
Thorvaldsson. The play was to be 
presented first in Selkirk, then in 
Winnipeg, on the 16th, 17th, and 
18th of the month. Actually, it was 
presented seven times before capa- 
city audiences. It was an expensive 
undertaking; period costumes were 
used, the scenery was beautifully 
done, and the program was printed. 



Thorvaldur Thorvaldsson. 


Such were the activities of the 
Icelandic Students Society in their 
first year of operation. It was already 
attracting considerable notice in the 
Icelandic community (allmikið borið 
á því). (Hkr. 23 Jan., 1902.) 

Election of officers for the second 
year took place on January 11, 1902. 
The new president was Thorvaldur 
Thorvaldsson: 

(The complete slate of officers was 
as follows: 

Honorary President: 

Reverend Jon Bjarnason 


44 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


President: 

Thorvaldur Thorvaldsson 

Vice-President: 

Skuli Hanson 

Secretary: 

Miss Maria Anderson 

Treasurer: 

Miss G. Johannson 

Corresponding Secretary: 

E. J. Skjöld.) 

The topic of discussion at the 
meeting of Heimskringla was espe- 
cially noteworthy. The topic was 
Jonas Hallgrimsson and his in- 
fluence on Icelandic literature. The 
proceeds of the evening went to 
support the Student Society in 
Reykjavik in the project of erecting 
a monument to the poet. 

The meeting on February 8 was 
also noteworthy in that the ladies 
provided the program. 

At an open meeting in March, the 
Honorary President, Reverend Jon 
Bjarnason, gave an address, and Arni 
Anderson gave a paper on Shake- 
speare. 

At this point the Society appears 
to have adapted its calendar to the 
academic year, for on April 5 there 
was an election of officers. The new 
president was Arni Anderson. 

Featured at two of the meetings 
in the fall of 1902 was an interesting 
and informative paper on Long- 
fellow, by the law student Marino 
Hannesson, and a discussion on the 
novelist Ralph Connor, author of 
“the famed novels The Sky Piloi and 
The Man from Glengarry". with 
readings from his works. At a 
January meeting in the Tabernacle 
Church, the chief topic on the pro- 


gram was a poet who with the pas- 
sing years came to be acknowledged 
as the poet laureate of the Icelandic 
people in America, Stephan G. 
Stephansson. At an April meeting 
Olafur Eggertsson gave paper on 
elocution. No one in the Icelandic 
community would be better quali- 
fied to speak on the subject than 
this master actor. 

The Students Society sponsored a 
concert held in the First Lutheran 
Church, on March 14, 1904. The 
speakers and the artists taking part 
in an impressive program were 
people well known or prominent in 
the Icelandic community. The pro- 
gram was as follows: 

1. Piano solo 

Miss Emily Morris 

2. Vocal solo 

Mrs. W. H. Paulson 

3. Vocal solo 

J. W. Long 

4. Address 

Reverend Jon Bjarnason 

5. Song 

Wesley Quartette 

6. Violincello 

F. Dalman 

7. Vocal solo 

H. Thorolfsson 

8. Trio 

J. W. Long, F. Dalman, 

Miss E. Morris 

9. Address 

Reverend F. J. Bergmann 

10. Violin solo 

J. W. Long 



THE ICELANDIC STUDENT SOCIETY IN WINNIPEG 


45 


11. Vocal solo 

Mrs. W. H. Paulson 

12. Song 

Wesley Quartette 

13. Vocal solo 

H. Thorolfsson 

Among the founders of the Stu- 
dents Society as well as in years to 
come, there wei'e several young 
people of promise, some of whom 
in their college days won the high- 
est academic honors. 

Ingvar Buason was one of the 
young men of promise. Born in Ice- 
land, in 1873, he arrived with his 
family in Manitoba (New Iceland), 
in 1887. After only one year of public 
school, he proceeded to Manitoba 
College, where he attended for six 
years, for his secondary and college 
education, graduating in 1902. 

The year 1902 was a memorable 
one for Ingvar Buason. He was an 
active worker in the Good Templar 
Order and shortly after graduation 
he attended an international I.O.G.T. 
convention in Stockholm as a dele- 
gate of the Grand Lodge of Mani- 
toba. More important, he was mar- 
ried that summer to a young lady 
who was also an active member of 
the Order, Gudrun Johannsdottir. 
In the fall of the year he enrolled 
at the Medical College, but failing 
health prevented him from continu- 
ing his studies beyond First Year. 

Untimely death cut short Ingvar 
Buason’s career in 1904. His funeral, 
conducted from St. Paul’s Church, 
on the corner of Notre Dame and 
Nena (Sherbrook) attested to the 
high esteem in which he was held. 



Ingvar Búason. 


There were six hundred present and 
two ministers took part in the ser- 
vice. 

Thorvaldur Thorvaldsson was a 
brilliant student, and already in his 
student days prominent in the Uni- 
tarian movement. Born in Iceland, 
in 1879, he arrived with the family 
in Manitoba, in New Iceland, in 1887. 
He attended collegiate in Winnipeg 
in 1897, and after the New Year of 
1898 he commenced his studies at 
Wesley College. He graduated with 
a First Class standing, in 1902. In the 
fall of that year he proceeded to 
Harvard University, where he re- 



46 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


ceived his Bachelor of Science de- 
gree cum laude, in 1903. He was pro- 
ceeding towards his Master of Sci- 
ence degree when a sudden illness 
and death cut short his career, in 
February, 1904. 

The untimely death of these two 
young men of promise was tragic, 
but others among the early leaders 
lived to realize on the promise of 
their student years. To mention one, 
Thorbergur Thorvaldson, the young- 
er brother of Thorvaldur, became 
the head of the Chemistry Depart- 
ment at the University of Saskat- 
chewan, was awarded the Marshall 
Tory medal by the Royal Society of 
Canada, and received international 
recognition as a scientist. 

Jonas Jonasson, a graduate of 
Wesley College, University of Mani- 
toba, in 1912, now takes up the 
thread of the story. 

I was a member of the Icelandic 
Students Society from the fall of 
1907 to the spring of 1912. I was 
never on the executive, but there 
were few meetings which I did not 
attend. The members were mainly 
students from Wesley College, al- 
though there were some from the 
Medical School, the Normal School, 
and the Winnipeg Collegiate Insti- 
tute. Active members during that 
period were, I belive, in the neigh- 
bourhood of fifty. In that period 
the presidents were: Haraldur 
Sigmar, Johannes P. Palsson, Bald- 
ur Olson, Walter J. Lindal, and 
Hallgrimur Jonsson. Meetings were 
held fortnightly in the main — there 
would be no meeting in the latter 
half of December and the last meet- 
ing would be in the latter part of 


March. Meetings were held in the 
basements of the Icelandic churches 
— the First Lutheran Church on 
Bannatyne; the Tabernacle Church 
on Furby and Sargent, and the Uni- 
tarian Church on Sherbrooke and 
Sargent. Meetings were usually of a 
literary nature; there were some 
social meetings — I would judge not 
more than two a year. At these social 
meetings guests were invited, who 
were not members of the society. 
Efforts were made to have a pro- 
gram of an entertaining nature. 
There were musical selections, coffee 
was served and games were played. 
There were promenades, but never 
any dancing. The students, however, 
held dances separate from any meet- 
ing of the Students Society. I recall 
two — one was in the Good Templars 
Hall and sponsored by private indi- 
viduals (members of the Students 
Society); the other was sponsored by 
the Society itself (if memory serves, 
this was in Manitoba Hall in the 
winter of 1911—1912). These two 
dances were somewhat of a formal 
nature, with printed programs, but 
informal dress, however, was the 
order for most. 

Meetings were usually of a literary 
character. After business had been 
disposed of, there might be a musical 
item, then short speeches on a varie- 
ty of topics, or a debate. Members 
would be called on to give five- 
minute speeches on some topic of 
their own choice, or they might be 
given a topic to speak on. Members 
were usually advised in advance if 
they might be called on to speak, 
but I recall one occasion on which 
they were given the topic when 



THE ICELANDIC STUDENT SOCIETY IN WINNIPEG 


47 


called on at the meeting. On this 
occasion Johannes Eirickson was 
given the topic ,“To Be Or Not To 
Be” — there may have been a little 
satire in connection with the alloca- 
tion of this subject, but Johannes 
acquitted himself very well and de- 
livered a masterful and entertaining 
speech. I remember occasions when 
former members came to a meeting 
and gave speeches — two I remem- 
ber in particular — Hjortur Leo 
came after he had graduated in 
theology and spoke on what the 
Students Society had accomplished 
and possibilities for the future. Olaf- 
ur Eggertson gave a talk on drama- 
tics — incidentally he gave valuable 
aid when the students put on their 
drama, “Hún iðrast” — whether he 
was ever classed as official director 
I don’t know, or whether he gave 
assistance with other plays. 

Debates were a major activity — 
on some occasions there were four 
or more debates during a winter — 
debates were usually in Icelandic, 
although there were some debates 
in English. There where two mem- 
bers on a team and the object was to 
get as many as possible to take part. 
Women students took part in de- 
bates, although if I remember cor- 
rectly, they only debated against 
each other. There were no mixed 
debating teams and I recall no oc- 
casion when women students de- 
bated against men students. I re- 
call one debate where women stu- 
dents debated Women’s Suffrage — 
I believe that was in 1908—09 — 
women didn’t have a vote then and 
a good many people thought (yours 
truly included) that this was a per- 


fectly good world without giving 
women the franchise. The Brandson 
Cup was introduced in the winter 
1909—10. The purpose was to in- 
crease and encourage debating in 
Icelandic. But there was an increas- 
ing number of students who felt 
that they were under too much of a 
handicap if they debated in Iceland- 
ic. I remember distinctly, the second 
or third year the cup was debated 
for, that one pair of contestants 
asked permission to have the final 
debate for the cup in English — this 
pair had won some preliminary de- 
bates in English and they felt that 
they were under too big a handicap 
if they had to have the final debate 
in Icelandic. However, it was ruled 
by the Executive that while preli- 
minary debates for the Cup could be 
in English, the final debate must be 
in Icelandic. That year there was no 
final debate for the Cup — the Cup 
was awarded on the basis of the 
preliminary debates. Each year the 
final debate for the Brandson Cup 
was held in the Good Templars Hall 
and I believe there was a full house. 

Each year, the Society held an 
oratorical contest. In 1908 there were 
four contestants — Baldur Jonsson, 
Johannes Palsson, Haraldur Sigmar 
and Jon Stefansson — Jon Stefans- 
son won the silver medal on that oc- 
casion — in the following years 
there were usually eight contestants 
(cannot be sure of all the names). 
Women students took part in these 
contests — in 1910, Thorstina Jack- 
son and Salome Halldorson took 
part. These annual contests became 
quite popular and as I recall it the 
house was packed on each occasion. 



48 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


To enliven proceedings, the Society 
Bards wrote a verse or limerick 
about each contestant — this was 
sung by the student body as each 
contestant took the platform. I use 
the term singing, but you can judge 
how much singing there was — 
there was at any rate boisterous 
noise. In 1909, Johannes Palsson 
wrote a student song to be sung at 
the oratorical contest. This was the 
song “Ó, hlustið nú á sögu vora” — 
it was sung by soloist and chorus — 
Gordon Paulson was the soloist. The 
following year, Joe Johannsson 
wrote a new song, “Vér allir dýrk- 
um dísir tvær”. These concerts were 
very popular — the public evidently 
enjoyed the high boisterous spirits 
of the young people. 

The students’ paper “Aurora” was 
begun in the fall of 1909, I believe. 
It contained social gossip, humorous 
skits, and more pretentious literary 
articles. This paper was never print- 
ed, but was read at meetings — this 
paper was well received and met 
with considerable success. 

The Society presented the play, 
“Hún iðrast” in 1910. This was an 
original play by J. P. Palsson — this 
was very well received — it seems 
to me it was presented three times 
— first two evenings in succesion 
and then again about a month later. 
What plays were presented the fol- 
lowing years, I do not remember. 
The principal roles in this play were 
taken by Gordon Paulson and 
Magnea Bergmann (Mrs. Paulson). 
One of the chief aims in presenting 
a play was to raise money to loan to 
needy students. I believe consider- 
able money was raised and loans 


were made to students. It seems to 
me that the original intention was 
that no one student should receive 
more than $50 — at least not more 
than $50 in any one year. The ori- 
ginal intention was that the reci- 
pients should pay back these loans, 
after graduation. I was never ac- 
quainted with the particulars of 
these loans. It was my impression 
that several students received loans 

— whether any of them were ever 
paid back, I have no idea. 

During the years I was there, Re- 
verend Jon Bjarnason was honorary 
president of the society. After the 
split in the Icelandic Synod an at- 
tempt was made to make Reverend 
F. J. Bergmann honorary president 

— this was ill-conceived, and ill- 
planned and met with failure — the 
subject was not broached at the 
meeting till Reverend Jon Bjarna- 
son’s name had been placed in no- 
mination. But there was quick and 
heated reaction to this second no- 
mination and the Reverend Jon was 
elected with a very large majority. 
I mention this to illustrate that there 
were often differences of opinion and 
heated arguments, as befitted Ice- 
landers who took politics seriously 
in those days. 

The Society provided a social 
meeting place for students, parti- 
cularly for those from out of town, 
who knew few people in town. It 
also provided a medium where stu- 
dents could gain practice and ex- 
perience in appearing in public. It 
was much easier for students to 
appear there than on the larger stage 
of the Literary Society at Wesley 
College for example. I for one, look 




THE ICELANDIC STUDENT SOCIETY IN WINNIPEG 


49 


back with pleasure to my associa- 
tion with the Icelandic Society. 

The above account by Jonas Jonas- 
son gives substantially the picture 
of the Icelandic Students Society for 
the next fifteen years or more. Be it 
noted, however, that in the year 
following the close of his narrative, 
the Jon Bjarnason Academy was 
founded and many J. B. A. students 
became members and shared in the 
enjoyment of the programs and the 
social contacts of the meetings. Then 
came the war of 1914—1918 and 
many of the male students enlisted 
for service overseas. 

Inevitably, some of those who en- 
listed did not return, but in the 
immediate post-war years there were 
several young but seasoned war ve- 
terans among the membership of 
the Society. They played an active 
part. 

The buoyancy and zest of the pre- 
war period was fully sustained. 
There were debates for the Brand- 
son Cup, now carried on in English, 
and oratorical contests, and the 


hand-written “Aurora” continued to 
make its contribution to the pro- 
gram at meetings. Some plays were 
presented, including the musical 
comedy Apinn (The Monkey), in 
1928. Graduates were presented with 
inscribed gold cuff-links and one 
time they were honored at a fare- 
well banquet. Student loans were 
continued. 

By about 1930 the tide of change 
in the Icelandic community had its 
inevitable effect on the Students 
Society, bringing its story to a close. 
The Society was active in 1928, but 
the end came shortly after, appa- 
rently in 1931. Probably the most 
important factor was that students 
of Icelandic origin had become more 
and more absorbed in life on the 
university campus. 

But for three decades, since its 
founding 1901, the Icelandic Stu- 
dents Society had played a signi- 
ficant role, with its good companion- 
ship, active social life, and oppor- 
tunity for self-expression and deve- 
lopment. 


A Sheaf of Verses 

A new edition of Dr. Richard Beck’s book of English poems, A 
Sheaf of Verses has just been published in Winnipeg. This is an 
enlarged edition containing 21 poems. Th'is new collection will no 
doubt be well received. Copies of it can be obtained from the author. 



Westward Journey 

From Jóhann Magnús Bjarnason's novel — "Eiríkur Hansson" 


Translaied by 

The following translation consists of a 
chapter from the novel Eirikur Hansson, 
by the Icelandic author Johann Magnus 
Bjarnason, 1866—1945. At the age of nine 
years he immigrated with his parents to 
Nova Scotia. The family later moved to 
Winnipeg where he completed his sec- 
ondary education and attended Normal 
School. He taught for twenty-five years 
in various Icelandic districts in Manitoba, 
later spent some years in Vancouver. He 
returned to Saskatchewan in 1922 to re- 
tire among former friends and country- 
men. 

During his years as a teacher he won 
the love and resp>ect of all his pupils 
many of whom as a result of his en- 
couragement and guidance rose to posi- 
tions of prominence in their respective 
professions. 

Although he received only limited for- 
mal education many of his works show 
marked evidence of extensive reading 
from Icelandic and other foreign classical 
sources. His style, in spite of its simpli- 
city, is forceful and highly imaginative. 
His characterizations are strong and his 
descriptions clear and precise. 

Clearly evident throughout his works 
are the love of his native land and people. 
Almost all of his characters are of Ice- 
landic origin, men and women of honor 
and integrity, who prized valour and 
virtue above worldly wealth. Although 
handicapped by frail health and the fact 
that most of his writing was done in his 
spare time he was one of the more proli- 
fic writers of the older generation of Ice- 
landers who immigrated to Canada. He 
will hold an honoured place among his 
contemporaries as long as their works 
are read. 


It was during the eighteenth week 
of summer (as my grandmother later 
told me) that we set sail from Ice- 
land. The ship on which we travelled 
was named Maria. It was a two mast- 
ed Danish sailing ship, which had 
brought merchandise to the “Liver- 
pool Trading Company” at Seydis- 


Jón K. Laxdal 

fjord and was now laden with salt 
fish and wool, destined for Hull, 
England. There, also, we three my 
grandfather, grandmother and I were 
to disembark. We were the only 
passengers with the exception of a 
girl named Matthildur who was go- 
ing to Copenhagen. 

I admired the vigor and the for- 
titude with which my grandfather 
was imbued when he ventured to 
take us to America during the latter 
part of summer when almost any 
day the weather might be expected 
to take a turn for the worse. He and 
my grandmother were both past fifty 
and I a young lad of little stamina. 
There were no Icelandic travelling 
companions and no interpreter. Our 
ultimate destination was the Pro- 
vince of Nova Scotia,in the Dominion 
of Canada, in America. My grand- 
father knew that a few Icelanders 
who had left Iceland the previous 
summer for Ont., Canada, proposed 
to settle there that fall. He also knew 
that Halifax was the capital city of 
Nova Scotia and he felt assured that 
all that was necessary to get there 
was to know how to pronounce the 
name Halifax and to have five hun- 
dred rix dollars to pay our travelling 
expenses. He did not feel that it was 
a matter of great concern that he 
knew not a single word of any lan- 
guage besides his mother tongue for 
he was equipped with Halldor 



WESTWARDJOURNEY 


51 


Briem’s textbook in English, first 
edition, as well as a letter from the 
sheriff at Seydisfjord to the Danish 
Consul in Hull, England. Both of 
these stood him in good stead. But 
what was most precious (next to the 
silver dollars) was the unfailing 
courage and the energy with which 
he was blessed. These were traits 
which characterized the majority of 
the Icelanders that immigrated to 
America during those years. We 
boarded the ship one evening and 
were immediately directed below 
deck to the bow of the ship. Here 
we made ourselves as comfortable 
as we could among the sacks of wool. 
Never will I forget the constant 
dampness and the stench there, 
which was always noticeable when 
one came down from the deck above. 

The following morning the ship 
weighed anchor. The progress out of 
the fjord to the open sea was slow 
owing to the unfavorable direction 
of the wind. We did not pass the 
headland at Dalakjalki until about 
sunset. My grandmother immediate- 
ly became very seasick during the 
morning, and I became nauseated as 
the day wore on. It was then that I 
pleaded with my grandfather to take 
us back and abandon for all time the 
journey to America. The dear old 
man could, however, not be persuad- 
ed, for he never became sick or 
downhearted. I was sick all that 
night and the following day and the 
night thereafter. From then on I 
gradually began to recover and my 
grandfather often took me up on 
deck and down to the captain’s cabin 
to which Matthildur had been as- 
signed. She never dressed from the 
time we left Iceland until we arrived 


in England. She just lay in her bed 
closet by the cabin door. Whenever 
I came there, Matthildur was eating 
and when she was finished she began 
to vomit all she had eaten. Then she 
began to drink water which was al- 
ways at hand and then she laughed. 
When she had drunk she began to 
eat anew, vomit, drink and laugh 
but always lay in her bed closet 
with the curtain half-drawn. Matt- 
hildur was approximately eighteen 
yars old, beautiful in appearance and 
undoubtedly of very light-hearted 
disposition. My grandmother was of 
the opinion that she had been en- 
gaged to the captain, but I was con- 
vinced that my dear grandmother 
had no actual evidence other than 
the fact that Matthildur was for- 
tunate enough to be allowed the use 
of the captain’s cabin. 

Four men constituted the ship’s 
crew: the captain, a helmsman a 
seaman and the cook. The captain 
was a tall man with a heavy beard 
(auburn as I recall). He was very 
kind to us and tried to do all that 
was in his power to make us com- 
fortable during the voyage. The 
helmsman was small of stature, 
blackwhiskered stern and brisk in 
manner. The seaman was a round- 
faced, clean-shaven man, constantly 
smiling. Clearest of all, however, are 
my recollections of the cook. He was 
about seventeen years of age, a 
sturdy lad, fair-haired, of ruddy 
complexion, and I am certain he had 
no other traits than those of kind- 
ness and goodness. He was always 
exceptionally good to me and gave 
me a variety of good food when I 
was alone with him in the kitchen. 
He showed me a multitude of pic- 



52 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


tures of ships and boats which I pre- 
sumed that he had sketched himself 
with red, yellow and blue pencils. I 
felt that I undestood everything to 
which he referred and he seemed to 
understand me fully although I 
spoke Icelandic but he Danish. I 
immediately found out that his name 
was Markús and since then I have 
always considered that a beautiful 
name. I recall that once Markús was 
weeping and I felt certain that the 
helmsman had beaten him. After 
that I never felt kindly towards the 
helmsman. Another time i noticed 
that Markús was limping and that 
one foot was bandaged. I then pre- 
sumed that he had burned himself 
with boiling hot pea soup. No one 
told me that this had happened, yet 
I was certain that such was the case. 

From these incidents I know that 
children can sometimes get queer 
ideas about things that take place 
about them and they consider these 
ideas of theirs virtual truths. Al- 
though they are not aware of this, 
their ideas are founded on keen, 
clear observation. I have frequently 
noticed, since I reached maturity, 
that most children examine more 
carefully the causes of events in our 
daily lives than do most mature per- 
sons; but on the other hand they 
give less thought to the consequences 
of daily events that occur about 
them — but on with the story. 

The ship Maria delivered us safely 
to Hull, England. The voyage had, 
however, taken full three weeks be- 
cause wind and weather were con- 
stantly unfavorable and then per- 
haps she was not a particularly fast 
sailing ship. 

Hull is a large city far renowned 


for her immense docks and com- 
merce; but to be sure I knew nothing 
of this at the time. I remember only 
that I gazed with stupefaction at the 
huge buildings and the multitude of 
ships that I saw there. Some of them 
were so big that our ship looked like 
a small skiff compared with them. 
In some places ships without masts 
were moored. On the decks of some 
of those I saw women and children, 
children who were barefooted and 
bareheaded — boys in short pants 
and girls in short sleeveless dresses. 
I remember that my grandmother 
expressed her amazement at the pov- 
erty that no doubt existed among 
these people, for she thought that 
the children were so dressed because 
the parents had not the means to 
dress them otherwise. Everywhere 
along the pier were large stacks of 
boxes and sacks and various other 
merchandise and everywhere men 
were coming and going. Wagons and 
horses came and went; everywhere 
there were jolting noises most un- 
pleasant to our ears as we had come 
from a peaceful countryside in the 
interior of Iceland. To us, everything 
and everyone bore an unfamiliar dis- 
pleasing air. I was completely be- 
wildered at seeing all these wonders 
at the same time. I undestood none 
of it and all that I saw seemed at 
first to converge into one indistin- 
guishable chaos. All the shouting 
and calling, all the jolting, squeak- 
ing and creaking blended together 
into one terrifying sound wave which 
struclc my ears with such force that 
I felt dizzy, — if such an expression 
were appropriate. I, however, re- 
markably quickly, became accustom- 
ed to this noise until I almost ceased 



WESTWARD JOURNEY 


53 


to notice it. 

Shortly after the ship had been 
moored at the dock, a distinguished- 
looking man came aboard. I knew 
that he was an Icelander for he 
spoke Icelandic to my grandfather. 
This distinguished Icelander took 
great pains to examine the mer- 
chandise which the ship had brought 
and I often heard him ask my grand- 
father whether the wool was of good 
quality and the salt-fish well pre- 
served. This man then went with my 
grandfather to the Danish consul 
who gave him a letter that he was to 
deliver to the Danish consul in New 
York for there we were to go on a 
steamship named Columbus. Then 
from New York we were to go north 
to Halifax. When the Danish consul 
in Hull had written the letter and 
handed it to my grandfather and also 
booked passage for us on the Colum- 
bus, we were taken to an inn near 
where the Columbus was docked. 
There we waited a week until the 
ship was ready to sail. The couple 
who managed the inn were Nor- 
wegian. I remember them best be- 
cause the wife was one of the biggest 
women that I have seen, but her hus- 
band, on the other hand, was so 
small of stature that I thought he 
was a boy of ten or twelve years 
with a mask over his face. There 
were very few guests at the inn 
while we stayed there, but according 
to my grandfather the few that were 
there all spoke Norwegian. Two or 
three of them were new-comers from 
America who intendedto return home 
to Norway, at least my grandfather 
felt he understood that much from 
their conversation. He was always 
trjdng to enquire from them about 


America and he understood them to 
say that in America there was an 
abundance of gold everywhere, all 
of which was red. These men gave 
my grandfather a few glasses of 
wine which he said was the best he 
had ever tasted. He was sure that 
they had brought it from “Vineland 
the Good”. 

While we stayed at the inn my 
grandfather was out around the city 
every day and always took me with 
him. Many were the strange sights 
we saw both on the streets and in the 
shop windows and many were the 
apples and pears that he bought for 
us from bare-headed boys and de- 
crepit old women that swarmed and 
teemed everywhere and virtually 
appeared to issue out of every nook 
and cranny, even out of the stone 
walls as did Aladdin’s spirits. Such 
a swarm of fruit peddlars I have 
never since seen. Often on these ex- 
peditions of ours about the city we 
became aware that some persons 
thought that we were too forward 
and too curious. This wias most 
noticeable around flower gardens 
and factories. Often we had extreme 
difficulty in finding our way back 
to the inn where we stayed, parti- 
cularly as darkness gathered at 
night. The object that drew my 
keenest attention on the streets of 
Hull was a metal statue of a man on 
horseback on a street crossing a short 
distance from the inn. I never grew 
tired of gazing at this work of 
wonder which my grandfather said 
was by far the largest toy that he 
had ever seen. This statue was usual- 
ly our best landmark, for when we 
saw it we were certain to find our 
way home. 



54 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Then came the day when the 
Columbus set sail for the Western 
World. The previous evening the 
little Norwegian inn-keeper took us 
aboard and directed us to a large 
ornate hall below decks and there 
he affectionately bade us goodbye 
and wished us well. 

The Columbus was a large steam- 
ship so that the memory of old 
Christopher was by no means be- 
littled by naming it after him. The 
ship had two huge smokestacks and 
a fairly large forcastle on the upper 
deck. Many white boats hung over 
the gunwales. These, I felt certain, 
were intended to decorate the ship. 
There were three masts closely fitted 
with sailyards and rigging. 

The hall into which we were di- 
rected was both large and ornate. 
Tables were set up through its en- 
tire length with benches on both 
sides of the tables. There were nu- 
merous cabins on both sides of this 
large hall. One of these was placed 
at our disposal; it had four small 
bunks, two of which were placed 
above the others. The cabin also had 
one large porthole but the glass was 
so thick that nothing was distin- 
guishable through it, but in spite of 
that it admitted plenty of light. At 
meal time we always sat at the tables 
with the other passengers that oc- 
cupied this hall. As far as grand- 
father could discern, all the passen- 
gers spoke English. Here Halldor 
Briem’s textbook in English stood 
my grandfather in good stead, when 
at times we needed something speci- 
fic. He had that book continually in 
his hands, always consulting the 
vocabulary. When he found the word 
that was applicable to a particular 


occasion he pointed it out to some- 
one and it always served its intended 
purpose. In this manner we obtained 
many things which we otherwise 
would have done without. There- 
after my grandfather always esteem- 
ed the book very highly and said 
that to a large extent it was thanks 
to it that we arrived safely in Hali- 
fax. 

We encountered foul weather on 
the Atlantic Ocean so that the voy- 
age from Hull to New York took 
nineteen days. I remember that for a 
few days everything aboard the ship 
was in a state of great confusion. 
Everything seemed to creak and 
crash. The table-ware was tossed 
about while we were eating and only 
with difficulty could we hang on to 
our seats on the benches. Once a 
porthole window became loose and 
the sea streamed into the room. The 
window, however, was soon refitted. 
One evening a seaman was brought 
into the dining hall. He had been 
struck up on the deck by something 
which had become loose during the 
storm. I remember how touched I 
was to hear the wretched man wail. 
The wailing did not, however, last 
long for he died soon afterwards. The 
following day the storm had abated. 
Then all those who were well were 
requested to assemble on deck to be 
present at the burial of the deceased 
seaman. The corpse had not been 
placed in a coffin but was laid out 
on flat boards with a large flag 
wrapped around it. The people 
crowded around the body while the 
captain spoke a few words. All ap- 
peared very sad. Some wept; I parti- 
cularly remember one elderly man 
who wept as a child does when it 



WESTWARD JOURNEY 


55 


cries most bitterly. Perhaps he was 
the father of the deceased who, I 
think, was a young man. The body 
was then taken and gently lowered 
over the gunwale. Down it sank 
slowly into the dark deep bosom of 
the sea. A wave closed over the 
corpse and the wind smoothed it 
over so that no markings of its 
resting place were visible. “Rán”, 
the mighty goddess of the sea took 
it into her bosom to keep forever 
in the innermost hiding place of her 
heart. The ship with its flag at half 
mast rushed on towards the mighty 
Western World. 

At last we sighted America ap- 
pearing as a blue rim on the western 
horizon. My grandfather gazed for a 
long time at this blue rim and again 
and again repeated “Vineland the 
Good”, “Leif the Lucky”. A few 
crew members who were standing 
near by began to laugh and tried, 
but in a distorted fashion, to repeat 
the words after him. 

Finally we landed at a dock in 
New York. We were at once trans- 
ported to an inn managed by a 
paunch-bellied Dane. With his help 
my grandfather located the Danish 
consul who resided in the city. This 
consul procured tickets for us to 
Halifax. This used up the rest of our 
money. The last five dollars went to 
pay for food for the rest of our 
journey but it did not nearly suf- 
fice. We stopped only overnight in 
New York and nothing unusual 
happened to us except that one of 
the guests who sat with us at the 
supper table that evening pushed me 
from the table because I had taken 
sugar from the sugar bowl on the 
table with a spoon that was in my 


cup and had consequently wet the 
sugar in the bowl. No one except 
he seemed to notice this. To be sure, 
if I had broken the rules of table 
etiquette he broke them, no less, by 
pulling my chair from the table, or 
such was my opinion of the incident. 

We again boarded ship in New 
York, but disembarked after a 
twenty four hour journey. Where we 
landed I do not know. I only re- 
member that we were rudely awak- 
ened from a sound sleep in the 
middle of the night and led some 
distance in the darkness. We then 
walked up two or three steps into 
a long narrow hall, along the entire 
length of which there were two 
rows of benches. We seated our- 
selves and awaited further develop- 
ments. All of a sudden we heard a 
steamship-like whistle and at the 
same instant we felt that the hall 
in which we were seated was in 
motion. At first it moved slowly and 
then faster and faster until it seemed 
to rush forward at a tremendous 
rate. Sometimes it seemed to me that 
it rushed backward and again at 
intervals it seemed to be swept down 
steep slopes. The chandeliers that 
hung in the ceiling were in constant 
motion and everything that was in 
there shook and quivered but in a 
different manner from what we had 
become accustomed to on shipboard. 

“This is a locomotive,” said my 
grandfather after a short while, “as 
I live and breathe we are on a 
train.” 

My grandmother expressed the 
same opinion. 

I remember that I enjoyed this 
journey very much, but gave some 
serious thought to what the creature 



56 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


who could travel over the earth at 
this incredible speed would look 
like, for I did not doubt that some 
kind of an animal was responsible 
for this terrific speed. Then that 
train stopped when I least expected. 
Once again we boarded a ship on 
which we travelled along the shore 
until evening. As we later learned, 
we had now arrived at the city of 
Portland, in the state of Maine. We 
walked up the dock and waited there 
without anyone seemingly noticing 
us. It was becoming dark and the 
weather was cold. Our provisions 
were now finished and my grand- 
father had not a penny in his pos- 
session. Men passed us to and fro but 
no one paid us the slightest heed. 

“Surely we have not come all the 
way — arrived in Halifax?” said my 
grandfather. 

My grandmother remained silent 
but compressed her lips; she was be- 
ginning to be alarmed. She wrapped 
her shawl around me and then we 
waited yet a while on the dock. 

“This won’t do,” said my grand- 
father finally. “I will have to do 
something immediately.” 

Then he walked up to a man who 
had just then arrived. 

“Halifax?” said my grandfather. 

“Halifax?” repeated the man. 

“Já Halfax,” (Yes Halifax) said 
my grandfather; “til Halifax — is- 
lenzk — sprogum ekki engelsku — 
til Halifax.” (“to Halifax — Iceland- 
ic speak no English — to Halifax.”) 

“Halifax — Halifax,” said the man 
in a voice that indicated that he 
knew not to what my grandfather 
referred. 

“Já Halifax — Halifax?” said my 


grandfather again in a questioning 
voice and at the same time pointed 
to the houses around. 

Now the stranger understood what 
my grandfather wanted. He shook 
his head and said: “Hotel, Hotel.” 

“Enga peninga,” (no money) said 
my grandfather, “getum ekki borg- 
að — getum ekki betalað.” (We can- 
not pay). 

The man said something we did 
not understand. Then he motioned 
us to follow him, which we did with- 
out delay, although he was some- 
what suspicious looking in the dark. 
Grandfather, however, saw no better 
alternative under the circumstances 
in which we found ourselves. 

This man accompanied us to a 
large house a short distance from the 
dock. My grandfather knew at once 
that this was an inn. An immensely 
fat woman greeted us and then di- 
rected us into a room furnished with 
a small table and two made up beds. 
This fat woman was exceedingly 
gracious towards my grandmother 
and talked incessantly. 

“Halifax,” said my grandfather, 
“til Halifax — höfum ekki peninga 
— kunnum ekki engelskt sprog.” (To 
Halifax — have no money — cannot 
speak English). 

The fat woman became still more 
kindly, and her whole face lit up in 
a most encouraging smile. My grand- 
father understood her to say that 
she wished to give the “íslands- 
mann” (Icelander) both milk and 
bread. Before long many varieties 
of food were brought in which my 
grandfather and I ate with great 
relish; but my grandmother scarcely 
touched any of it. The morning after 



WESTWARDJOURNEY 


57 


we enjoyed the same hospitality as 
far as the food was concerned. After 
breakfast we were taken to a room 
which doubtless was the sitting 
room, for many people were sitting 
there, most of whom were reading 
newspapers. A man wearing a cap 
which seemed to belong to a uni- 
form arrived there; he made us 
understand that we should come 
with his. “Ship” and Halifax he re- 
peated again and again. 

“Gott, gott,” (Good — good) said 
my grandfather; “til Halifax — Hali- 
fax (to Halifax — to Halifax). 

Then my grandfather and grand- 
mother took the fat lady by the hand 
to thank her for the hospitality and 
bid her good-bye. 

“Þakk kaera frú,” (“thanks kind 
madam,”) said my grandfather. 
“Þakk fyrir góðgerðirnar,” (“thanks 
for your hospitality,”) „fslandsmann 
er frúnni þakklátur.” (“The Iceland- 
er is grateful to the lady.”) 

The fat woman, however, wanted 
more than thanks alone from my 
grandfather — she demanded money. 
“MONEY, money,” she screamed 
greedily, as all her charm and all the 
smiles vanished from her face. 

“Money, money,” she cried and 
now appeared twice as big as she was 
before. 

“Guð komi til,” (“God be with 
us”) said my poor grandfather who 
now began to understand what the 
hospitality at the inn actually signi- 
fied. “Guð komi til,” (God be with 
us) said he, “get ekki betalað — á 
ekki peninga, á ekki peninga.” (“can- 
not pay, have no money”). 

“Money, money,” bellowed the 
woman with great fury. Then she 


rushed at my grandfather, grabbed 
his coat and searched his pockets. 
There, however, was nothing to be 
found except Briem’s English prim- 
er, a red handkerchief and old bits 
of paper. Then she motioned him to 
turn his trousers pockets inside out. 
He obeyed her order without delay. 
One pocket yielded a bunch of keys, 
the other a change purse but it con- 
tained only our transportation tick- 
ets. Then the woman searched all 
his vest pockets, but neither did they 
contain any money. 

“Money, money,” screamed the 
woman grabbing my grandfather by 
the chest as he kept trying to con- 
vince her that he possessed not a cent 
She, however, could not be con- 
vinced. Halldor’s English primer was 
now utterly useless for the woman 
absolutely refused even to look at 
it, although she had done so the pre- 
vious evening. A throng of people 
had now gathered around us many 
of whom appeared to feel sorry for 
grandmother and me for they looked 
at us with compassion. None, how- 
ever, offered to pay for the night’s 
lodging. 

When it became evident that my 
grandfather had no money on him, 
the man wearing the uniform cap 
began to talk to the lady and to mo- 
tion us to come with him. The lady, 
however, was obviously not going 
to let go her hold of my grandfather’s 
waistcoat. Grandmother, who during 
all this altercation, had stood aside 
now walked briskly up to the lady 
removed the wedding ring from her 
finger and handed it to her. The 
woman at once let go her hold of my 
grandfather and began to examine 




58 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


the ring. “GOLD — gold,” muttered 
the woman; “gold, — gold.” Then she 
slumped into a chair wiped the per- 
spiration from her fat face and 
fondled the ring in her hand. “GOLD 
- gold.” 

I never saw my grandmother as 
impressive looking as she appeared 
on this occasion; her blue eyes filled 
with indignation and her voice be- 
came harmoniously eloquent as she 
handed the ring to the woman and 
said: 

“Taktu við.“ (Take it). 

She was never verbose, bless her 
heart, and on this occasion she felt 
it was quite adequate to say merely: 
“Take it.” Her blue eyes, neverthe- 
less, said more — said it in a lan- 
guage that only women can fully 
understand and only women know 
how to use to best advantage. 

The man wearing the uniform cap 
then accompanied us down to the 
dock where we had landed the eve- 
ning before. Once more we boarded 
ship for a journey of scarcely 
twenty four hours. A woman, who 
was on the ship, gave grandmother 
and me tea and buttered bread twice 
during the day. Grandfather, how- 
ever, tasted nothing but water for a 
day and a half. When we left the 
ship we boarded a train which tra- 
velled very fast all that day and far 
into the night. At last a loud shout 
announced “Halifax” and the train 
stopped shortly thereafter. 

“Thank God,” said my grand- 
father, “at last we have arrived in 
Halifax.” 

Then we left the coach. The night 
was pitch dark and cold. The people 
that had come with us vanished in- 


stantly into the darkness so that 
after a short while we three stood 
alone on the station platform. We 
were hungry, the cold night breeze 
pierced us through, we were without 
money, without a language, without 
shelter, without everything, — 
strangers in a foreign land. The pro- 
spect was anything but promising. 
Immigrants that arrive now from 
Iceland enjoy different receptions. 
Now, most of them have friends and 
relatives here that await them at 
the railway stations; friends and re- 
latives that receive them with open- 
armed hospitality and do all that 
they possibly can to let the new- 
comers feel that they have arrived 
in a land of comfort and prosperity. 
Everything, however, was different 
when we arrived in this country. At 
that time there were only a very 
few Icelanders here who were wide- 
ly scattered all over the country and 
had their hands full in providing for 
themselves. No, not many would 
have cared to find themselves in our 
shoes then, for although we had ar- 
rived in Halifax our future was 
nevertheless very gloomy. 

“No this won’t do,” said my grand- 
father when we had stood for a 
while at the station. “I am going to 
find someone to talk to. You wait 
here in the meantime.” 

Then he disappeared into the 
darkness just as if he were quite 
familiar with this city. Grandmother 
and I sat down on the sidewalk. She 
wrapped her shawl around me and I 
sat in her lap. We sat there on the 
sidewalk in silence and awaited my 
grandfather’s return. Shortly after 
he left, a man came to us and said 



WESTWARD JOURNEY 


59 


something which we did not under- 
stand; then he disappeared im- 
mediately. — We waited for a 
long time; each moment seemed 
an eternity. This period of waiting 
must have been agonizing for my 
grandmother although she did not 
reveal her inner feelings to me. At 
last my grandfather returned with 
Halldor’s English primer in his hand 
and two men, one on each side. These 
men took us to a house a short dis- 
tance from the station. It was not an 
inn, for the house was small; in it 
were a woman and two children. 
The woman immediately set the 
table with food for us and grand- 
father was given to understand that 
the food was free. As we sat down 
my grandfather commented that 
never had he been more receptive 
to food than on this occasion. After 
the meal sleeping accommodation 
was provided for us on the floor. 
One of the men that had brought us 
to the house left at once but the 
other, who was presumably the head 
of the household, remained. I quick- 
ly fell asleep but woke up imme- 
diately as three well-dressed men en- 
tered the room. They spoke for some 
time to the man whom we thought 
to be the master of the house and 
all the while they wrote in little 
pocket books which they held in 
their hands. They began to talk to 
my grandfather, who as well as my 
grandmother had risen to his feet 
again. It did not take my grand- 
father long to reach for Halldor’s 
primer which the trio examined very 
carefully. Then they began to mea- 
sure my grandfather’s height and the 
breadth of his shoulders. They felt 


the muscles of his arms and they 
examined his clothes and his shoes 
with great care. During these pro- 
ceedings they wrote continuously in 
their pocket boolcs and talked in- 
cessantly. They were not as forward 
with respect to my grandmother, 
yet it was evident that they observed 
her very carefully. Suddenly they 
noticed me. They examined me 
minutely, patted the top of my head 
and one of them gave me a big apple. 
Then they took out some silver coins 
and gave to my grandfather who by 
this time had become somewhat sus- 
picious of the strange behavior of 
these men. The men then left after 
they had bowed to my grandmother 
and shaken hands with my grand- 
father. One of them was certainly 
writing in his pocket book as he 
walked out of the room. 

“These are certainly remarkable 
men,” said my grandfather when 
they were gone; “but what do you 
think their strange behavior was 
intended to mean?” 

“I don’t know,” said my grand- 
mother. 

“Do you think that they were do- 
ing this for their own amusement?” 
said my grandfather. 

“I don’t know,” said my grand- 
mother. 

“Surely the men were not mental- 
ly deranged,” said my grandfather. 

“I don’t know,” said my grand- 
mother. 

The following morning we were 
taken in a closed carriage to an inn 
within the city and then we first 
noticed that the house in which we 
had spent the night was located out 



60 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


near the city limits. We were later 
informed that the government of 
Nova Scotia paid for our food and 
lodging at the inn. My grandfather 
still thought it strange that the land- 
lord requested no payment from 
him. We were assigned to a room by 
ourselves on the third floor, with a 
window facing the street. My grand- 
mother sat at this window day after 
day to find out whether she could 
see anyone wearing Icelandic clothes. 
My grandfather soon began to think 
it very strange that we should be left 
there without comment and yet more 
strange that no Icelander should 
come there. He certainly understood 
when he left Iceland that an Ice- 
landic agent would receive all Ice- 
landers who arrived in Halifax. With 
the help of his textbook in English 
my grandfather was able to make 
the landlord understand that we 
wanted to find the Icelandic govern- 
ment’s agent. The landlord, also with 
the aid of Halldor’s textbook was 
able to make my grandfather under- 
stand that he would have to wait for 
seven days. The seven days passed 
but neither the agent or any other 
Icelander came. So also passed the 
eighth and the ninth days. The land- 
lord, by means of Halldor’s text- 
book, always said “wait,” and grand- 
father waited, for what else could 
he do? 

Then came the tenth day that we 
had waited there; about noon that 
day my grandmother, who always 
sat by the window, said “there as- 
suredly comes an Icelander across 
the street, heading this way.” My 
grandfather looked out the window 
and said that he could not identify 


anyone on the street as an Icelander. 
After a few minutes, however, a man 
was brought in to us who, as he came 
through the door said: 

“Komið þið blessuð og sael.” (How 
do you do?) 

I cannot describe the rejoicing that 
we felt to see an Icelander and to 
hear ourselves addressed in our 
mother tongue. What a joyous occa- 
sion. 

This man was one of just twenty 
Icelandic farmers that had taken up 
residence in the so called Moose- 
lands pioneering community which 
had been founded that autumn. He 
said that he was to accompany us to 
the new settlement and also in- 
formed us that the Icelandic agent 
would come to meet my grandfather 
that day. Later that day the agent 
came. He had not been in the city 
when we arrived and had just re- 
turned from a long journey, or so 
he said. He took us to his home that 
evening and played the organ for us. 
He told us that he played for all 
those who proposed to settle in the 
Mooseland community. He also said 
that the melodies he played for the 
pioneers were all composed by the 
world renowned Mozart, for no other 
compositions were worthy of the 
men who were destined to settle in 
the matchless Mooselands. 

Thus we were introduced by the 
musical tones of the great Mozart 
into the primeval forests of Nova 
Scotia. 

Then we set off for the colony, 
which was fifty English miles from 
Halifax. When we finally arrived 
there, ten weeks had elapsed since 
we left Seydisfjord. 



Fertugasta og sjöunda órsþing 

Ræða forsela Þjóðræknisfélags íslendinga í Vesturheimi, 
séra Philips M. Péturssonar, flutt við þingsetningu: 


Kæru tilheyrendur, háttvirtir fulltrúar og 
gestir. 

Nú eru liðin tæp 50 ár, síðan stofnþing 
Þjóðræknisfélags íslendinga í Vestur- 
heimi var haldið, og enn einu sinni höld- 
um vér þing. Félag vort lifir ennþá góðu 
lífi, og áhuginn fyrir þeim málum, sem 
voru efst á baugi á stofnþinginu, hefir 
ekki dvínað. Þau mál er að finna í þrem- 
ur liðum í stefnuskrá Þjóðræknisfélags- 
ins, og þau endurspegla höfuðtilgang 
þess og markmið frá upphafi. Þjóðrækn- 
isfélagið er nú 47 ára gamalt, en þetta 
þing, að hinu fyrsta meðtöldu, verður 
fertugasta og sjöunda ársþingið í röð- 
inni. Fyrr en varir verður Þjóðræknis- 
félagið 50 ára gamalt. Um það má segja, 
að frá stofnþingi til þessa dags hafi 
hvorki félagið né deildir þess misst sjón- 
ar á takmarkinu, sem stofnendurnir 
settu; vonir þeirra hafa ekki brugðizt. 

Saga Þjóðræknisfélagsins er löng orð- 
in, og að mörgu leyti er hér um að ræða 
sögu mikilla afkasta, sem eru félags- 
mönnum og deildum til sóma og öllum 
viðkomandi til mikillar ánægju. Það er 
í þeim anda — anda fagnaðar og ánægju 
— sem ég leyfi mér að bjóða alla, sem 
hér eru staddir og hér verða, velkomna. 
Mæli ég þau orð í fullri vissu um, að 
þeir reyni eftir föngum að vinna félaginu 
og málum þess gagn. 

Á liðnu starfsári hefir margt gerzt, enda 
hafa félagsmenn verið áhugasamir með 
afbrigðum. Má ýkjulaust segja, að liðið 
ár hafi verið eitt af hinum mestu af- 
kastaárum í sögu félagsins. f því sam- 
bandi ber fyrst að telja hópferðina til 
íslands síðastliðið vor. f samræmi við 
undangengna þingsamþykkt var efnt til 
þessarar ferðar. Eftir þinglok í fyrra var 
þegar tekið til starfa við undirbúnmg 
hennar, en sá undirbúningur kostaði 
mikið starf. Af þeim, sem þar lögðu 
fram krafta sína, ber fyrst að þakka 
Jakobi F. Kristjánssyni, skjalaverði 
Þjóðræknisfélagsins, en hann var farar- 
stjóri og sá um verulegan hluta undir- 
búnings allt frá því að samningar við 
,Ward Air“ flugfélagið í Edmonton 
hófust og þangað til lagt^ var af stað 
frá Winnipeg. — Þá vil ég þakka frú 
Kristínu Johnson, varafjármálaritara 


félagsins. Hún tók að sér að skrifa og 
senda ótal bréf til allra, sem leituðu 
upplýsinga um ferðina. — Sízt vil ég 
gleyma ræðismanni íslands og féhirði 
Þjóðræknisfélagsins, Gretti L. Johann- 
son, en hann tók á móti öllum greiðsl- 
um og kvittaði fyrir þær, en slíkum 
störfum fylgir alltaf mikil ábyrgð. 
Grettir sá og að miklu leyti um það, að 
gerðir yrðu sérstakir félagsfánar, sem 
íslandsförum var ætlað að afhenda 
gestgjöfum sínum, einstaklingum og fé- 
lagsheildum, í för sinni um ís'land. 
Meðal viðtakenda má nefna ríkisstjóm 
fslands, dr. Bjarna Benediktsson for- 
sætisráðherra, borgarstjóra R'eykjavík- 
ur, Geir Hallgrímsson, þjóðræknisfélög- 
in í Reykjavík og á Akureyri, forseta 
sameinaðs þings í Reykjavík, Eimskipa- 
félag íslands og hreppsnefnd Selfoss- 
hrepps. Hverjum félagsfána létum við 
svo fylgja hinn nýja þjóðfána Kanada. 

fslandsferðin tókst eftir öllum von- 
um. Alls fóru héðan 82 farþegar, en 
flugvélin hefði rúmað fjórum betur. 
Hún lagði af stað héðan frá Winnipeg 
21. maí og lenti á Reykjavíkurflugvelli 
rúmlega tíu klukkustundum síðar. Flog- 
ið var yfir Hudsons flóann, Baffin eyju 
og Grænland. Veður var heiðskírt og 
dagsbirta meiri hluta leiðar, þó að flog- 
ið væri að nóttu til. f Reykjavík komu 
ýmsir góðir menn til móts við okkur, á 
meðal þeirra voru blaðamenn með 
myndavélar sínar. Þegar við höfðum 
stillt okkur upp í röð, gekk fram lítil 
stúlka og afhenti konu minni blóm- 
vönd, sem hafði að geyma þær fegurstu 
og litríkustu rósir, sem ég hefi nokkru 
sinni séð. Meðan á þessu stóð, tóku 
blaðamenn af okkur myndir, og mér 
leið líkt og konungum hlýtur að líða, 
þegar þeir ferðast um lönd með fríðu 
föruneyti. En brátt vaknaði ég þó af 
þeim draumi og mundi þá, að ég var 
aðeins forseti Þjóðræknisfélagsins. En 
rósir þær, sem kona mín hélt á, voru 
vissulega tákn góðvilja og vinarhugar 
þeirra, sem tóku á móti okkur. Þeir að- 
iljar eiga það sannarlega skilið, að ég 
þakki þeim við setningu þessa þings og 
votti þeim þökk allra, sem voru í ferð- 
inni, fyrir óviðjafnanlega gestrisni, vin- 
semd og hjálpsemi. Ef bræðraböndin 



62 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


hafa ekki styrkzt við þessa ferð, þá er 
ekkert, sem getur styrkt þau, en áður 
en ég lýsi íslandsferðinni nánar, skal 
vikið að öðru efni. 

í lífinu skiptast á skin og skúrir. Á 
liðnu ári hafa þrír heiðursfélagar lát- 
izt, þ. e. Guðmundur Grímsson, fyrrum 
dómari í Norður Dakota, dr. Thorbergur 
Thorvaldson, efnafræðingur í Saskatoon, 
og frú Kristín Thorsteinsson, sem bjó í 
fjöldamörg ár á Gimli. Hún var ekkja 
Guðna Thorsteinssonar, póstmeistara þar. 
Einn ævifélagi hefir dáið á árinu, Einar 
E. Stephenson, sem bjó í Red Deer í Al- 
berta. Stundaði hann þar griparækt með 
miklum myndarbrag. Aðrir félagar, sem 
hurfu úr hópnum, eru: Björgvin Ágúst 
Hólm frá Árborg, Ólafur Bjarnason, 
Gimli, Thora Björg Howardson, Lundar, 
Hlaðgerður Kristjánsson, Winnipeg, Hall- 
dóra Thorsteinsson, Gimli, Jón Eiríksson, 
Árborg, Jón Baldvinsson, Árborg, Þórar- 
inn Gíslason, Árborg, Stefán Eymundson, 
Vancouver, G. B. Bjarnason, Gimli, Karí 
Vopni, Gimli, Sigríður Hjálmarson, Lund- 
ar, Ásgeir Jörundson, Lundar, Andrea 
Johnson, Árborg, Ásta Eirikson, Selkirk, 
Óskar Gillies, Morden, Gunnar Johann- 
son Wynyard, frú A. P. Johannsson, Win- 
nipeg, Rannveig Sigurðsson, Winnipeg, 
Eiríkur Helgason, Winnipeg, Jakobína 
Nordal, Winnipeg (á lista þennan vantar 
enn mörg nöfn). Vér vottum aðstandend- 
um þessara góðu starfsmanna vorra og 
kvenna innilega samúð, en minningu 
þeirra heiðrum vér að gömlum sið með 
því að rísa úr sætum. 

Spekingur hefir sagt, að þakkarskuldin 
sé eina skuldin, sem auðgi manninn. Þau 
orð mega vera oss hvatning til dáða í fé- 
lagsstarfi voru. 

Vegna misskilnings, sem stundum 
bryddir á, vil ég taka fram, að Þjóð- 
ræknisfélagið er borið uppi af hinum 
einstöku deildum, en deildirnar í sam- 
einingu mynda Þjóðræknisfélagið. Á 
hverju ári fer fram kosning manna í 
stjómarnefnd, og framkvæmir sú stjórn- 
arnefnd þau störf, sem henni eru falin 
hverju sinni. Allt um það er stjómar- 
nefndin ekki Þjóðræknisfélagið, þó að 
sumir virðist vera á þeirri skoðun. Ég 
hefi heyrt menn tala um Þjóðræknisfé- 
lagið eins og það væri stofnun út af fyrir 
sig og óháð hinum einstöku deildum. 
Slíkt er þó hin mesta fjarstæða, því að 
án deildanna væri ekkert þjóðræknisfé- 
lag. Þess vegna fögnum vér stofnun 
hverrar nýrrar deildar, því að deildirnar 
veita félaginu í heild styrk við eflingu 
þeirra hugsjóna, sem vér sem íslending- 
ar eða sem afkomendur íslendinga erum 
að leitast við að koma í framkvæmd. 
Hver sá hópur, sem stendur utan sam- 
taka vorra, dregur í rauninni úr mætti 


heildarinnar. Mér kemur í hug sálmur- 
inn eftir Valdimar Briem, sem oft er 
sunginn og á við í þessu tilviki: 

Hve sælt er sérhvert l'and, 
þótt sé það bert og kalt, 
er öflugt bræðraband 
þar bindur fólkið allt. 

Það er öflugt bræðraband, sem þörf er 
á, og að þessu leyti höfum við verið mjög 
lánsöm. Þjóðræknisfélagið er bræðralag; 
það er bræðralag deildanna, og stjómar- 
nefndin starfar að þeim málum, sem 
þetta bræðralag felur henni. Á þessu 
starfsári hefir stjórnarnefndin haldið 11 
fundi, en þar að auki hafa ýmsar nefnd- 
ir átt með sér fundi, eftir því sem þörf 
gerðist hverju sinni. Fundir þessir hafa 
oftast verið haldnir á heimilum nefndar- 
manna, og hefir þeim öllum lokið með 
kaffidrykkju, sem efnt var til af hinni 
mestu rausn. 

Þessu næst vil ég víkja aftur að því, 
sem frá var horfið, með því að lýsa hóp- 
ferðinni til íslands nánar. 

Sem forseta Þjóðræknisfélagsins var 
mér falið að flytja kveðjur á íslandi í 
samsætum og á samkomum og afhenda 
gjafir þær, sem áður var minnzt á. Skal 
nú getið helztu mannfunda, sem efnt var 
til. Fyrst ber að nefna samsæti, sem for- 
sætisráðherra íslands hélt hópnum að 
vestan í ráðherrabústaðnum við Tjarnar- 
götu. Næsta dag var komið saman að 
Hótel Sögu í boði Þjóðræknisfélagsins í 
Reykjavík, en hinn þriðja dag var hald- 
ið að Selfossi í boði hreppsnefndar Sel- 
fosshrepps. Þar kom til móts við fólkið 
oddviti hreppsnefndarinnar, Sigurður 
Ingi Sigurðsson. Var síðan haldið í kirkju 
og messu hlýtt hjá séra Sigurði Pálssyni, 
presti að Selfossi. Að því búnu var öll- 
um boðið inn á heimili fólks, tveimur eða 
þremur á hvert heimili. Þá var efnt til 
veizluhalds í samkomuhúsi byggðarinnar, 
og var þar úr mörgum réttum að velja. 
Karlakór Selfoss skemmti með söng. Síð- 
an fóru fram ræðuhöld, sýndar voru 
kvikmyndir og borið fram kaffi í annað 
sinn. Komið var fram á nótt, þegar við 
kvöddum. Héldum við þá með söng á vör 
i dagsbirtu um miðja nótt til Reykjavík- 
ur. Á leiðinni var mikið sungið, og á 
milli söngvanna voru sagðar draugasög- 
ur. 

Margir úr hópnum héldu nú út um 
landsbyggðina, hver sína leið, til að hitta 
ættmenni eða fara í könnunarferðir um 
landið. Hinn níunda júní kom þó meiri 
hluti hópsins saman á Akureyri, þar sem 
efnt var til veglegs samsætis að Hótel 
KEA undir stjórn forseta Þjóðræknisfé- 
lags Akureyringa, séra Benjamíns Krist- 
jánssonar. Við borðhaldið voru ræður 




FERTUGASTA OG SJÖUNDA ÁRSÞING 


63 


fluttar og söngvar sungnir, en að því 
búnu var haldið í stórum fólksflutninga- 
bifreiðum að félagsheimilinu Freyvangi, 
þar sem fjöldi fólks beið okkar, en þar 
beið okkar líka óþrjótandi góðgæti af 
öllu tagi, þ. e. a. s. 50 eða 60 tegundir af 
kökum og sætabrauði. Þar gat að líta 
kleinur, rjómapönnukökur, sykraðar 
pönnukökur, smurt brauð, hangikjöt, 
rúllupylsu. Segja má, að borðin svignuðu 
undir réttunum, enda mun enginn, sem 
þar sat, hafa létzt. Sýndar voru íslenzkar 
k.vikmyndir. Þá fóru og fram ræðuhöld 
og samsöngur. Klukkan 2 um nóttina 
komum við svo aftur að hótelinu á Akur- 
eyri, og auðvitað var þá albjart eins og 
um miðjan dag, og var því nauðsynlegt 
að draga tjöld fyrir glugga, áður en 
gengið var til rekkju. Daginn eftir fór- 
um við hjónin með séra Pétri Sigurgeirs- 
syni, presti á Akureyri, í heimsókn til 
séra Friðriks A. Friðrikssonar, sem býr 
að Hálsi í Fnjóskadal. Stöldruðum við 
þar lengi dags til að spjalla um gamla 
daga hér vestra og ýmsa atburði, sem 
gerðust fyrir 40 árum síðan. 

Næst héldum við hjónin til Skagafjarð- 
ar, en þaðan er föðurætt mín, og þar á 
ég mörg skyldmenni. Því miður gátum 
við aðeins staðið þar við í hálfan annan 
dag, en þá urðum við að fara til Reykja- 
víkur. Mér finnst ég verði að fara aftur 
til íslands til þess að sjá mig betur um 
í Skagafirði og kynnast ættingjum mín- 
um nánar. 

Þann 17. júní var í Reykjavík mikill 
mannfagnaður, sem stóð allan daginn 
frá því snemma um morguninn og langt 
fram á nótt. Þar fóru fram ræðuhöld og 
hljómleikar og dans á götum úti. Fánar 
blöktu við hún víðs vegar um bæinn, og 
sólin lagði blessun sína yfir land og lýð. 

Ferðin til fslands tók okkur heilan 
mánuð, en heill mánuður reyndist of 
naumur tími til að sjá sig um og heim- 
sækja ýmsa þá, sem við gjarnan hefðum 
viljað ná tali af. 

Við hjónin ferðuðumst um Ámessýslu, 
en þaðan var faðir konunnar minnar ætt- 
aður, og þar hittum við fjölda af hinum 
ágætu skyldmennum hennar. Síðan héld- 
um við austur í Hornafjörð, en þaðan 
kom móðir konu minnar. Þar var mjög 
hlýlega tekið á móti okkur af góðu fólki, 
sem sumt taldi til skyldleika við konu 
mína. 

Annan í hvítasunnu var mér boðið að 
messa í Dómkirkjunni í Reykjavík. Þáði 
ég það boð með ánægju, og var ég mjög 
þakklátur séra Jóni Auðuns dómkirkju- 
presti fyrir heiðurinn, sem hann sýndi 
mér, ekki aðeins með því að bjóða mér 
að koma fram í Dómkirkjunni, heldur 
og með því að gefa mér tækifæri til að 


taka þátt í athöfn, sem var útvarpað um 
land allt. 

Biskup fslands, herra Sigurbjöm Ein- 
arsson, bauð okkur hjónunum heim til 
sín, en þar hittum við Pál Kolka lækni, 
sem var hér á ferð fyrir nokkrum árum, 
konu hans og séra Jakob Jónsson. Séra 
Jakob heimsóttum við seinna, og höfðum 
við mjög skemmtilega viðdvöl á heimili 
hans með öðrum vinum okkar. Þá heim- 
sóttum við einnig séra Ásmund Guð- 
mundsson, fyrrverandi biskup, og var 
þar mikill fagnaðarfundur, því við höfð- 
um þekkzt í þrjátíu ár, frá því að ég var 
á íslandi í fyrra skiptið, en séra Ás- 
mundur var þá kennari í guðfræðideild 
Háskóla íslands. Enn vil ég nefna dr. 
Einar ólaf Sveinsson, prófessor og for- 
stöðumann Handritastofnunar íslands. Ég 
heimsótti hann seint eitt kvöldið, 
skömmu áður en við lögðum af stað heim 
aftur. Ég gekk með honum um garð hans 
um miðja nótt í heiðríku og björtu veðri, 
og skoðuðum við tré og blóm og aðrar 
jurtir, sem hann hafði mætur á og sem 
mér lék forvitni á að skoða. Við spjöll- 
uðum um fyrri samfundi okkar á íslandi 
fyrir þrjátíu árum og um heimsókn 
þeirra hjóna til Winnipeg fyrir nokkrum 
árum. Það var mér mikil gleði og mikil 
ánægja að hitta aftur þennan mæta 
mann. Síðast, en ekki sízt, ber að geta 
þess, að herra Ásgeir Ásgeirsson, forseti 
fslands, sem því miður var ekki heill 
heilsu, sýndi átta úr hópnum þann heið- 
ur, að bjóða þeim heim til sín að Bessa- 
stöðum. Hann tók okkur mjög hlýlega, 
minntist ferðar sinnar hingað til Winni- 
peg og bað mig að skila kveðjum til fs- 
lendinga vestan hafs. Geri ég það nú 
með mikilli ánægju. Hann bar fram þá 
ósk, að málefni vor hér vestra mættu 
jafnan fá góðan byr og árnaði okkur 
góðs gengis í starfi. Ég veit, að síðar hér 
á þinginu verður borin upp tiliaga þess 
efnis, að honum verði þökkuð sú vel- 
vild ,sem hann og íslenzka þjóðin hafa 
ávallt sýnt okkur Vestur-íslendingum. 

Nú skal vikið að öðrum efnum og öðr- 
um málum. Þegar tækifæri hafa gefizt, 
hafa stjórnarnefndarmenn heimsótt flest- 
allar deildir eða hafa átt fundi með emb- 
ættismönnum þeirra. Dr. Richard Beck, 
fyrrverandi forseti gegnir enn sínum 
þjóðræknisstörfum af góðvilja og áhuga, 
enda þótt beinar embættisskyldur leggi 
honum ei lengur slíkar skyldur á herð- 
ar. Ég þakka honum góðvild hans og 
ræktarsemi í garð Þjóðræknisfélagsins. Á 
síðastliðnu ári hefir hann ferðazt víða 
og komið víða fram í þjóðrækniserind- 
um. Hann var aðalræðumaður á íslend- 
ingadeginum í Blaine. f Victoria flutti 
hann ræðu á árssamkomu fslenzka kven- 
félagsins. Einnig flutti hann ávarp á sam- 
komu lestrarfélagsins á Gimli og á 25 



64 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ISLENDINGA 


ára afmælissamkomu deildarinnar „Esj- 
an“ í Árborg. Þá flutti dr. Beck ræður 
um fslandsferð þeirra hjóna á samkom- 
um hjá deildinni „Báran“ að Mountain í 
Norður Dakota og hjá deildinni „ísland" 
í Morden í Manitoba. Á sumum þessara 
funda sýndi frú Margrét Beck myndir frá 
fslandi og Færeyjum. Auk ræðuhalda 
meðal fslendinga hefir dr. Beck komið 
fram á samkomum norskra félaga í 
Norður Dakota, en á þeim samkomum 
hefir hann flutt ræður um norræn efni 
eða íslenzk. Þá hefir hann eins og jafnan 
áður birt fjölda ritgerða og ritdóma um 
íslenzk efni í blöðum, tímaritum og safn- 
ritum beggja megin hafsins. Varaforseti 
félagsins, próf. Haraldur Bessason, hefir 
sótt fundi nærliggjandi deilda, og féhirð- 
ir Þjóðræknisfélagsins, Grettir L. Jo- 
hannson ræðismaður, fór til Morden og 
kom fram á fundi deildarinnar „ísland“. 
Mörg önnur störf hefir gjaldkeri félags- 
ins imnið, fleiri en jafnvel samnefndar- 
menn hans gera sér grein fyrir. Það er 
mikið verk að sjá um fjárhag slíkrar 
stofnunar sem Þjóðræknisfélagið er. — 
Grettir tókst á hendur langferð, er hann 
fór til Washington sem fulltrúi Þjóð- 
ræknisfélagsins til þess að vera við jarð- 
arför hins góða rnanns, Thor Thors sendi- 
herra. Þá ber að geta þess, að Grettir 
veitti mikla aðstoð við upptöku sjón- 
varpsþáttar, þar sem sýndir voru meðal 
annars íslenzkir þjóðbúningar. 

Páll Hallson vararitari kom fram fyrir 
hönd Þjóðræknisfélagsins á samkomu 
þjóðræknisdeildarinnar að Lundar og af- 
henti deildinni félagsfána þann, sem áður 
getur. 

Frú Hólmfríður Daníelson, ritari Þjóð- 
ræknisfélagsins, hefir staðið í bréflegu 
sambandi við aílar deildir félagsins._ Hún 
hefir veitt fjölmörgum aðiljum ýmiss 
konar fræðslu um fsland og íslendinga. 
Hún hefir og átt hlut að kvikmyndasýn- 
ingu og sjónvarpsupptöku, sem fjölluðu 
um íslenzka þjóðhætti. Hún hefir og 
veitt stuðning sumu því fólki, sem nú 
vinnur að undirbúningi aldarafmælis 
kanadíska fylkjasambandsins. 

Fjármálaritari, Guðmann Levy, hefir 
enn sem fyrr gegnt starfi sínu af árvekni 
og séð um útbýtingu Tímaritsins og inn- 
heimtu meðlimagjalda. Jóhann Beck hef- 
ir á árinu veitt ýmiss konar aðstoð við 
félagsstörfin. Á störf þeirra Jakobs F. 
Kristjánssonar og Kristínar Johnson er 
áður minnzt. 

Nefndarmönnum þakka ég góða sam- 
vinnu á árinu og fyrir allt það, sem þeir 
hafa á sig lagt, til að greiða götu Þjóð- 
ræknisfélagsins. 

Sjálfur hefi ég sem forseti Þjóðræknis- 
félagsins sótt fund þjóðræknisdeildarinn- 
ar „Esjan“ í Árborg og flutt þar kveðjur. 


Einnig veittist mér sú ánægja að eiga 
fund með nokkrum meðlimum í stjóm 
Icelandic Canadian Club í Toronto á 
heimili bróður míns, Hannesar. Snemma 
í þessum mánuði sat ég stjórnarnefndar- 
fund deildarinnar „Norðurljós“ í Edmon- 
ton. Þá flutti ég kveðjur frá Þjóðræknis- 
félaginu á íslendingadeginum að Gimli. 
Á fslandi rákum við Jakob F. Kristjáns- 
son erindi Þjóðræknisfélagsins. Við heim- 
sóttum Brynjólf Jóhannesson leikara og 
ræddum við hann væntanlega ferð hans 
hingað vestur. Einnig náðum við tali af 
Gunnari Friðrikssyni og ræddum við 
hann um væntanlega þátttöku íslands í 
heimssýningunni í Montreal, sem haldin 
verður 1967, en einn dagur þeirrar sýn- 
ingar verður helgaður íslandi. 

Eins og okkur er kunnugt, þá eru hér 
á þingi virðulegir fulltrúar íslands, Pétur 
Thorsteinsson sendiherra og frú Oddný 
Björgólfsdóttir kona hans. Býð ég þau 
hjartanlega velkomin hingað. 

Næst er að víkja að útgáfumálum. — 
47. árgangur Tímaritsins kemur út á 
þessu þingi. Tímaritið hefir átt við fjár- 
hagsörðugleika að etja á liðnum árum, 
og hefir útgáfa þess verið rekin með 
meiri halla en Þjóðræknisfélagið hefir 
efni á. Til viðreisnar þessu máli gæti 
komið til greina að hækka meðlimagjöld. 
Fimmtíu centa hækkun á ári myndi 
greiða verulegan hluta af greindum 
tekjuhalla. Svo er auðvitað önnur leið 
opin, en hún er sú, að leggja Tímaritið 
niður. 

Auk Tímaritsins er okkur einnig þörf 
á að ræða útgáfu vikublaðsins Lögberg- 
Heimskringla. Blaðið býr við kröpp kjör. 
í strangasta skilningi er blaðið ekki á 
ábyrgð Þjóðræknisfélagsins, en í réttum 
skilningi er það þó okkar málgagn. Eitt 
byggist á öðru, og án blaðsins væri Þjóð- 
ræknisfélagið illa statt, og framtíð blaðs- 
ins verðum við að ræða síðar á þessu 
þingi. 

Á liðnu ári studdi Þjóðræknisfélagið 
útgáfu tveggja bóka. Önnur bókin er 
Vestur-íslenzkar æviskrár, sem er rituð 
af séra Benjamín Kristjánssyni. Hin bók- 
in er "The ícelandic People in Maniioba" 
eftir Vilhelm Kristjánson. 

Eins og flestum mun kunnugt, voru 
þeir séra Benjamín Kristjánsson og 
Bjarni Sigurðsson á ferð hér s. 1. haust, 
og gafst okkur tími til að halda þeim 
dálítið samsæti. Séra Benjamín hvetur 
alla Vestur-íslendinga til að láta skrá 
sig í hið mikla safnrit, sem Vestur-ís- 
lenzkar æviskrár eru. 

Bók Vilhelms Kristjánsonar hefir hlot- 
ið góða dóma, og verðskuldar hún því 
útbreiðslu. 



FERTUGASTA OG SJÖUNDA ÁRSÞING 


65 


Um þessar mundir er stjórnarnefnd 
Þjóðræknisfélagsins að taka saman bækl- 
ing um félagsstörfin. Verður þeim bækl- 
ing væntanlega útbýtt síðar. Einnig er 
nú verið að endurskoða lög félagsins. 

Um minnisvarða Vilhjálms Stefánsson- 
ar skal tekið fram, að stjómamefnd 
Þjóðræknisfélagsins hefir nú keypt af- 
steypu af brjóstmynd, sem gerð var af 
Vilhjálmi. Afsteypu þessari verður vænt- 
anlega komið fyrir í hinu nýja “Civic 
Arts Center”, sem reist verður á næst- 
unni hér í Winnipeg. Fé það, sem safn- 
azt hafði í Vilhjálms Stefánssonar sjóð- 
inn hrökk ekki til að greiða nefnda af- 
steypu, og væri nefndinni þökk í að fá 
viðbótarframlög í sjóðinn. 

Að lokum vil ég endurtaka hvatningar- 
orð, sem rituð voru fyrir nokkm: 

„Fáir íslendingar, jafnvel ekki þeir 
bjartsýnustu, hefðu dirfzt að spá því, 
þegar félagið var stofnað, að það næði 


þrjátíu ára aldri, hvað þá hærri aldri. 
Um stríðslokin fyrri voru hinir svonefndu 
hundrað prósent menn allaðsúgsmiklir. 
Töldu þeir landráðum næst að hugsa, 
tala eða vinna að nokkru því, sem ekki 
var enskt. Félag vort (og reyndar félög 
annarra þjóðabrota) voru að nokkm 
stofnuð til að mótmæla þeirri stefnu, en 
einkum þó til að stuðla að innbyrðis 
samkomulagi og samvinnu milli allra 
fslendinga, án tillits til pólitískrar eða 
trúarlegrar skiptingar. Sagan sýnir nú, 
að það tókst. Gifta vor varð flokkadrátt- 
unum yfirsterkari.“ 

Ofangrein orð voru mælt, þegar Þjóð- 
ræknisfélagið náði þrítugs aldri. Þau orð 
eiga enn við. 

Ég vænti þess, að aliir þeir, sem hér 
em mættir, megi njóta ánægjunnar, sem 
samstarf og sameiginleg stefna skapa. Ég 
þakka svo fyrir góða áheyrn og bið þing- 
heim að taka til starfa. 


Ferfugasía og sjöunda ársþing Þjóðræknisfélags íslendinga í Vesturheimi, 
haldið í Winnipeg 21., 22. og 23. febrúar 1966. 


ÞINGSETNING 

Forseti, séra P. M. Pétursson, setti þing 
kl. 10 f. h. Dr. V. J. Eylands flutti bæn. 
Sálmurinn „Sannleikans andi“ var sung- 
inn við undirleik Gunnars Erlendssonar. 
Síðan las forseti skýrslu sína. Gerði hann 
stuttlega grein fyrir tilgangi og stefnu 
félagsins eins og hún var upphaflega 
lögð fram, og sagði hann, að aldrei hefðu 
menn misst sjónar á settu marki. 

Forseti las því næst upp nöfn þeirra 
meðllma, sem fallið höfðu frá _ á árinu, 
og reis þingheimur á fætur í þögulli 
minningu um þetta góða starfsfólk. 

Sagði forseti síðan þing sett. 

Dr. Richard Beck gerði tillögu, að 
skýrsla forseta yrði viðtekin, og að for- 
seta og allri stjómarnefnd yrði þakkað 
innilega fyrir mikið og markvert starf 
á árinu, var sú tillaga studd af frú Marju 
Björnson og síðan samþykkt. Tillaga kom 
fram frá Guðbjörgu Sigurdson um, að 
forseta skyldi falið að skipa þrjá full- 
trúa í dagskrárnefnd og þrjá í kjörbréfa- 
nefnd. Sú tillaga var samþykkt. Dag- 
skrárnefnd skipuðu: Dr. R. Beck, Páll 
Hallson, Frank Olson; en kjörbréfanefnd: 
G. Levy, Kristín Johnson, Gestur Pálsson. 

Á meðan þesssar nefndir störfuðu, bað 
forseti Walter Arason frá Edmonton, sem 
er forseti hinnar nýju deildar okkar, 
Norðurljós, að taka til máls. Ávarpaði 
hann þingið á ensku og skýrði lítillega 
frá 'hinu merka starfi deildarinnar, sem 


nú er aðeins árs gömul. Skandinavar þar 
í Edmonton eiga mjög myndarlegt sam- 
komuheimili, Scandinavian Centre, sem 
kostaði um $170,000, og er það notað svo 
að segja á hverjum degi og hverju 
kveldi. Skuldin, sem á því hvílir, er að- 
eins $25,000, og verður því fyrirtækið 
bráðum sjálfstætt. Sýndi hann okkur 
myndir af húsinu að utan og innan. 

Um sextíu manns sátu þennan fyrsta 
fund þingsins. 

Annar fundur kl. 2 e. h. 

Fundur var settur og fundargerð lesin 
og samþykkt. — Dr. Beck gaf skýrslu 
dagskrárnefndar þess efnis, að hin prent- 
aða dagskrá yrði notuð með einni lítilli 
breytingu. Skýrslan var samþykkt. 

Fjárhagsskýrsla. Fyrir hönd G. L. Jo- 
hannson féhirðis las G. Levy skýrsluna, 
sem sýnir tekjur (með síðasta árs inn- 
stæðu) $5,273.40, og útgjöld $4,112.52 — 
Einnig las G. Levy skýrslu um húseign- 
ina að Home St. 652, sem sýnir að húsið 
hefir borið sig þrátt fyrir hækkandi út- 
gjöld; svo las G. Levy skýrslu fjármála- 
ritara um meðlimagjöld og kostnað við 
útbýtingu Tímaritsins. 

Þá voru komnir á þing boðsgestir 
Þjóðræknisfélagsins, herra ambassador 
Pétur Thorsteinsson sendiherra og frú 
hans Oddný Thorsteinsson og hinn frægi 
íslenzki leikari, Brynjólfur Jóhannesson. 
Fagnaði forseti og þingheimur þeim vel. 



66 


TIMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


Sendiherrann flutti nokkur hlýleg orð 
og las kveðjur til félagsins, er honum 
höfðu borizt frá forseta íslands og for- 
sætisráðherra fslands. Ennfremur flutti 
sendiherrann þingheimi kveðjur frá 
Hannesi Kjartanssyni, sendiherra íslands 
hjá Sameinuðu þjóðunum. Kveðjuskeyti 
barst frá Sigurði Sigurgeirssyni, forseta 
Þjóðræknisfélagsins í Reykjavík. 

Brynjólfur Jóhannesson flutti ávaip og 
kveðjur frá borgarstjóra Reykjavíkur, 
Geir Hallgrímssyni, til Þjóðræknisfélags- 
ins og allra íslendinga vestra. Hann af- 
henti og forseta fyrir hönd borgarstjóra 
fána Reykjavíkur. Er það blár borðfáni 
með hvítum ramma og mynd af Ingólfi 
Arnarsyni á stangarfætinum. Hann flutti 
félaginu einnig hlýjar kveðjur frá Gylfa 
Þ. Gíslasyni menntamálaráðherra og 
bróður hans Vilhjálmi Þ. Gíslasyni út- 
varpsstjóra, ennfremur kveðjur frá Fé- 
lagi íslenzkra leikara og Leikfélagi 
Reykjavíkur. 

Grettir L. Johannson las kveðjuskeyti 
frá Gretti Eggertson, formanni útgáfu- 
nefndar Lögbergs-Heimskringlu, sem þá 
var staddur í Honolulu. Árnaði hann 
Þjóðræknisfélaginu heilla og þakkaði því 
og öllum stuðningsmönnum L.-H. stuðn- 
ing þeirra og samvinnu við blaðið. — 
Grettir L. Johannson flutti einnig kveðj- 
ur frá Walter Johannson, bróður sínum, 
sem var staddur í suðurríkjum Banda- 
ríkjanna. Þetta er aðeins í annað sinn, 
sem hann hefir ekki sótt þjóðræknis- 
þingið í þau 48 ár, síðan það var stofn- 
sett. Grettir ræðismaður hefir sjálfur 
sótt öll þing Þjóðræknisfélagsins frá 
byrjun, nema þingið 1930. —- Dr. Richard 
Beck flutti kveðjur frá forseta Norður 
Dakota háskóla, Dr. G. Starcher. Þetta er 
í þrítugasta og þriðja sinn, sem háskóli 
Dr. Becks veitir honum leyfi til þess að 
sækja Þjóðræknisþing, og er það þakkar- 
vert. 

Forseti þakkaði allar kveðjur. Einnig 
þakkaði 'hann heiðursgestunum fyrir 
komuna. Færði hann gestunum merki fé- 
lagsins sem tákn um full þingréttindi 
þeim til handa. 

Síðar um daginn barst kveðja frá Sig- 
urði Helgasyni, formanni Loftleiða í New 
York, þar sem hann árnaði þingheimi alls 
góðs og árangursríks starfs og minntist 
með ánægju dvalarinnar í Winnipeg á 
síðasta þingi (1965). Þessari kveðju fögn- 
uðu fulltrúar með miklu lófataki, enda 
var þeim í fersku minni heimsókn Sig- 
urðar og konu hans frú Unnar, boðsgesta 
Þjóðræknisfélagsins á ársþinginu í fyrra, 
þar sem Sigurður flutti prýðilegt erindi 
og sýndi ágætar litmyndir frá fslandi. 
Kveðjur Sigurðar voru einnig frá íslend- 
ingafélaginu 1 New York, þar sem hann 


gegnir nú formennsku með miklum ágæt- 
um. 

Skýrsla kjörbréfanefndar var lesin af 
G. Levy. Samkvæmt henni höfðu eftir- 
taldir fulltrúar deilda full þingréttindi: 

BÁRAN, Mountain, N. D.: Dr. Riehard 
Beck, frú Margrét Beck. LUNDAR: Gísli 
S. Gíslason, Mrs. Ingibjörg Rafnkelson. 
BRÚIN, Selkirk: Mrs. Jafata Skagfjord, 
Thorleifur Skagfjord. STRÖNDIN, Van- 
couver: Mrs. Marja Björnson. ESJAN, Ar- 
borg, Man.: Miss ICristín Skúlason, Jón 
Pálsson, Gestur Pálsson, Jóhann K. John- 
son. GIMLI: Ingólfur N. Bjamason, Ragna 
Baldwinson, Björn Baldwinson, Frank 
Olson. ÍSLAND, Morden, Man.: Mrs. 
Lovísa Gíslason. NORÐURLJÓS, Edmon- 
ton, Alta.: Walter Arason. FRÓN, Winni- 
peg: Páll Hallson, Miss Guðbjörg Sigurd- 
son, Miss Regina Sigurdson, Miss Mar- 
grét Sigurdson, Mrs. Kristín Johnson, 
Gunnar Baldwinson. 

Forseta var falið að skipa í þingnefnd- 
ir, og voru þær skipaðar sem nú greinir: 

Samvinnumál við ísland: Dr. R. Beck, 
Báran; Mrs. Kristín Johnson, Frón; Árni 
Sigurdson, Frón; Mrs. Lovisa Gíslason, 
ísland; Leifi Skagfjord, Brúin. — úlgáfu- 
mál: Miss Kristín Skúlason, Esjan; Mrs. 
Kristín Johnson, Frón; Mrs. Jafeta Skag- 
fjord, Brúin. — Fjármál: Páll Hallson, 
Frón; Frank Olson, Gimli; J. F. Kristjáns. 
son, Frón; Johann K. Johnson, Esjan; 
Ingibjörg N. Bjarnason, Lundar: — Alls- 
herjarnefnd: Próf. Haraldur Bessason, 
Frón; Gunnar Baldwinson, Gimli; Gestur 
Pálsson, Esjan; Mrs. Beck, Báran; G. J. 
Johannson, Frón. 

SKYRSLUR DEILDA 

Ströndin, Vancouver, flutt af frú Marju 
Bjömson: Alls voru haldnir sjö nefndar- 
fundir, þrir almennir fundir og fjórar 
samkomur: þorrablót, þjóðhátíðardagur- 
inn 17. júní, sumardagurinn fyrsti og 
samkoma Sveins Haukssonar frá íslandi 
með stuðningi Strandarfélaga. Aðsókn 
var góð að öllum samkomum. Þá hefir 
Ströndin verið þátttakandi í sumar- og 
vetrarsamkomum skandinavisku þjóða- 
brotanna í Vancouver. Hópferðir til ís- 
lands hafa árlega verið farnar undir um- 
sjón Strandar, og enn er fyirirhuguð hóp- 
ferð í júní—júlí 1966 og er farþegalistinn 
óðum að lengjast. Á þessu ári var stofn- 
aður námssjóður (scholarship fund) til 
styrktar íslenzkum námsmönnum í Kan- 
ada, sem stunda nám við einhvem af 
háskólum British Columbia fylkis. Deild- 
in sendi ársþingi alúðarkveðjur og ein- 
læga ósk um velgengni i framtíðinni. 
Einnig bar frú Marja fram fyrirspum 
frá deildinni viðvíkjandi skilmálum 
þeim, er gilda í sambandi við styrk frá 
Þjóðræknisfélaginu til ferðakostnaðar 



FERTUGASTA OG SJÖUNDA ÁRSÞING 


67 


til fulltrúa deilda, sem lengst eru í burtu 
frá Winnipeg og sækja þing félagsins. 
Stjómarnefnd Strandar er mjög áfram 
um, að víðtækari bréfaskipti komist á 
milli þeirra og stjórnamefndar aðalfé- 
lagsins. 

Þriðji fundur, 22. febrúar, kl. 9.30 f. h. 

Fundargjörð var lesin og samþykkt. 
Forseti las skeyti frá Sigurði Sigurgeirs- 
syni og Þjóðræknisfélaginu í Reykjavík. 
Að því búnu var aftur horfið að skýrsl- 
um deilda. 

Frón, Winnipeg (flutningsmaður var 
Páll Hallson): Miðsvetrarmót Fróns var 
haldið 15. febrúar 1965 og var aðalræðu- 
maður dr. Sæmundur Kjartansson; 23. 
marz var almennur fundur, þar sem for- 
seti Þjóðræknisfélagsins, séra P. M. Pét- 
ursson flutti erindi og einn af formönn- 
um Ward Air flugfélagsins útskýrði far- 
artæki og störf félagsins (Þjóðræknisfé- 
lagið hafði leigt eina af flugvélum þess 
til íslandsferðar) og sýndi ágætar lit- 
myndir af flugferðum til ýmissa landa. 
Þann 19. maí stóð Frón að kveðjusam- 
sæti á Empire hótelinu fyrir hópinn, sem 
var á förum til fslands. Þann 18. nóvem- 
ber stóð útbreiðslunefnd Fróns fyrir op- 
inberum fundi, þar sem Skúli Jóhanns- 
son flutti ávarp og Mrs. Hrund Skúlason 
rakti minningar úr Íslandsferðinni; Bald- 
ur Sigurdson las upp kvæði og Heimir 
Thorgrimsson flutti bráðskemmtilegt er- 
indi. Fimm stjórnamefndarfundir voru 
haldnir á árinu. Bókasafnið er opið viku- 
lega, og sér frú Ólína Johnson um útlán 
á bókum. Frón varði $100.00 til bóka- 
kaupa á árinu. 

Gimli, Gimli (skýrsla flutt af skrifara, 
Mrs. Ragna Baldwinson): Meðlimatala er 
76. f sjóði eru $498.13. Deildin hefir starf- 
að vel á árinu, haldið samkomur og 
fundi, sem hafa verið vel sóttir. 

Brúin, Selkirk (skýrslan lesin af Leifa 
Skagfjord): Fimm nýir meðlimir gengu 
í deildina á árinu; félagið telur nú 24 
meðlimi. Flutningsmaður minntist með 
söknuði kærrar félagssystur, Ástu Eirik- 
son. Þrír starfsfundir voru haldnir á ár- 
inu og tombóla haldin í marz, er var vel 
sótt og talsverður ágóði. Deildin sendi 

L. -H. $25 að gjöf. f ráði er að koma bóka- 
safni deildarinnar í betra horf, þar sem 
húsakynni eru ekki sem bezt. 

ísland, Morden (skýrsla lesin af frú 
Lovísu Gíslason): Tveir fundir voru 
haldnir á árinu, sá fyrri á sumardaginn 
fyrsta; sá seinni í nóvembermánuði. Þá 
skemmtu Dr. og Mrs. R. Beck og Har- 
aldur Bessason, próf., en forseti, séra P. 

M. Pétursson, sem gat ekki komið, sendi 
heillaóskir. Dr. Jón Guðmundsson og 
kona hans og Robert Webb, öll frá Mor- 


den, stunduðu námskeið í íslenzku hjá 
Haraldi Bessasyni í tíu vikur s. 1. haust. 

Lundar, Lundar, Man.: Deildin hélt 
þrjá skemmtifundi. Stjórnarnefnd hafði 
tvo fundi og aukanefndir héldu nokkra 
fundi. Félagar eru 37. Tveir félagar féllu 
frá á árinu: Mrs. Sigríður Hjálmarsson 
og Mr. Ásgeir Jörundsson. Tvær sam- 
komur voru haldnar; útiskemmtun við 
minnisvarða landnemanna, þar sem Har- 
aldur Bessason var aðalræðumaður, en 
Mrs. W. Kristjanson og Njáll Bardal að- 
stoðuðu við sameiginlegan söng. — Auk 
þeirra komu frá Winnipeg G. L. Johann- 
son ræðismaður og kona hans og Páll 
Hallson, sem afhenti deildinni fána Þjóð- 
ræknisfélagsins. — Hin samkoman var 
spilasamkoma, og seldir happdrættis- 
miðar, og tókst sú samkoma mjög vel. 
Deildin keypti bókasafn, um 500 bækur, 
og bókaskáp með, af Mr. G. P. Magnús- 
son. Einnig keypti deildin bók W. Krist- 
janson, “The Icelandic People in Mani- 
toba”, og Mrs. Ólöf Hallson gaf deildinni 
nokkrar bækur. Mrs. Ingibjörg Rafn- 
kelson og Mrs. J. S. Sigurdson gáfu deild- 
inni peninga, að upphæð $25.00. Deildin 
gaf $10.00 til Skógræktarfélags íslands 
og $40.00 í Senior Citizens Fund. 

Esjan, Arborg (skýrsla lesin af Miss K. 
Skulason): Meðlimatala er 111. Góð að- 
sókn hefir verið að bókasafninu og 
nokkrar nýjar bækur keyptar. Fylkis- 
bókasafnið hefir nú veitt leyfi til þess 
að bókasafn byggðarinnar, “Regional Li- 
brary”, veiti móttöku Esju-safni, og 
verður það starfrækt sem sérstök deild. 
Ein skemmtisamkoma var haldin á sum- 
ardaginn fyrsta, 22. apríl, til þess að 
fagna sumri og minnast aldarfjórðungs 
afmælis deildarinnar. Forseti deildarinn- 
ar, Gunnar Sæmundsson, flutti ræðu og 
rakti í aðaldráttum sögu lestrarfélagsins 
„Fróðleikshvöt“, stofnsett 1908, og deild- 
arinnar Esju, sem voru sameinuð. Séra 
Kristján Róbertsson var aðalræðumaður 
og skemmti hann einnig með söng. Dr. 
R. Beck flutti frumort kvæði; séra P. M. 
Pétursson flutti kveðjur og Frank Olson 
flutti kveðjur frá deildinni Gimli; Mrs. 
Lilja Martin, Jóhannes Pálsson, Sigmar 
Martin og Stefán Guttormsson skemmtu 
með hljóðfæraslætti og söng. Eftirtaldir 
meðlimir hafa látizt á árinu: Þórarinn 
Gíslason, Björgvin Hólm, Jón Baldvins- 
son, Jón Eirikson og Eggert Guðmunds- 
son. Tekjur (með innstæðu frá fyrra ári) 
$707.45; útgjöld $242.12; í sjóði $464.33. 
Deildin lagði $10.00 til Skógræktarfélags 
íslands. 

Báran, Mountain, N. D.: Deildin hefir 
haldið tvo fundi á árinu og eina sam- 
komu. S. A. Björnson, forseti, setti sam- 
komuna og Dr. og Mrs. Beck komu með 
góðan gest, Ragnar Georgsson, skóla- 




68 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


fulltrúa frá Reykjavík. Sýndi hann fagr- 
ar litskuggamyndir frá íslandi _ og út- 
skýrði þær. Svo var söngur á íslenzku 
og ensku. Miss Kathleen Shepard söng 
einsöng og undir spilaði amma hennar, 
Mrs. S. A. Björnson; Curtis O'lafson söng 
einning einsöng og móðir hans, Mrs. Valdi 
Olafson var við hljóðfærið. Riausnarleg- 
ar veitingar voru bornar fram af konum 
deildarinnar. 

Norðurljós, Edmonton, Alta. (skýrslan 
lesin af forseta, Walter Arason); Ræðu- 
maður útskýrði það, að fjallkona þeirra 
þar vestra, Mrs. Deila Roland, hefði ver- 
ið kosin fulltrúi á þing, en hefði ekki átt 
heimangengt. Deildin hefst mikið að og 
stendur í miklum blóma. í febrúar er 
baldið þorrablót; í marz og október er 
dans; í marz er fjallkonan kosin og efnt 
er árlega til útiskemmtunar á fullveldis- 
degi íslands, 17. júní; í september selur 
deildin “Grey Cup Pool tickets”, sem er 
mjög arðsamt, og hefir deildin lagt all- 
stóra fjárupphæð til elliheimilanna Höfn 
í Vancouver og Betel á Gimli. í desem- 
er er jólaskemmtun, þar sem öll börn fá 
smágjafir (Christmas stockings) og fjall- 
konan útbýtir gjöfum til ævifélaga. Milli 
þessara hátíða efnir fólk til kaffidrykkju. 
Þrír meðlimir „Norðurljóss“ eru í aðal- 
nefnd “Skandinavian Centre”, sem er 
merkilegt og fallegt samkomuhús hinna 
fimm skandinavísku þjóðabrota, en það 
var opnað 21. júní 1964. Seandinavian 
Centre gefur út átta blaðsíðna rit í hverj- 
um mánuði, og fá allir meðlimir ritið 
ókeypis. Deildin er að undirbúa íslenzku- 
kennslu, sem byrjað mun á í haust. Þá 
er í ráði að kaupa gamla heimilið, þar 
sem Stephan G. Stephansson bjó, og gera 
það að nokkurs konar minjasafni, en 
þetta þarf mikla umhugsun og undir- 
búning og er ekki langt komið enn, enda 
myndi deildin þurfa mikla utanaðkom- 
andi hjálp til þess að hrinda því í fram- 
kvæmd. Fulltrúar á þingi fögnuðu þess- 
ari góðu skýrslu með lófataki. 

G. L. Johannson kom þessu næst fram 
með segulband, sem Sigurður Sigurgeirs- 
son hafði sent frá íslandi, og hafði fólk 
ánægju af að hlusta á kveðjur, söng og 
annál ársins fluttan af Vilhjálmi Þ. Gísla- 
syni útvarpsstjóra. 

Frú Marja Björnson flutti fréttir af 
Icelandic Canadian Club í Toronto. — 
Séra P. M. Pétursson gat þess, að kom- 
ið geti til mála, að klúbburinn gangi í 
Þjóðræknisfélagið sem deild eða sam- 
bandsdeild. 

Fjórði fundur, kl. 2 e. h. 

Fundargjörð lesin og samþykkt. For- 
seti bað aila, sem í nefndir höfðu verið 
skipaðir, að taka nú til starfa. En for- 
seti skemmti þeim sem eftir sátu með 


því að rifja upp einn þátt af menningar- 
starfi Þjóðræknisfélagsins, en það var 
um heimsóknir manna og kvenna, mest- 
megnis frá íslandi, sem hafa verið boðs- 
gestir félagsins á samkomum eða þing- 
um og sem oft hafa ferðazt víða um þessa 
álfu undir umsjón félagsins. Er þessa 
starfs getið í sögubroti um félagið, sem 
stjórnarnefndin er að undirbúa. 

Sýning hjá T. Eaion's félaginu. G. L. 

Johannson skýrði frá því, að hann hefði 
verið kvaddur á fund skandinavískra 
ræðismanna til þess að tala við danska 
ræðismanninn frá Toronto um fyrirhug- 
aða sýningu í októbermánuði á skandi- 
navískum munum. 

Samvinnumál við ísland (skýrslan var 
lesin af dr. Beck, í fimm liðum); 1. liður: 
Þingið þakkar komu Péturs Thorsteins- 
sonar sendiherra og frúar hans og herra 
Brynjólfs Jóhannessonar og mikið og gott 
framíag þeirra til samkomuhalda þings- 
ins; 2. liður lýsir ánægju vegna hópferð- 
arinnar til íslands s. 1. sumar og þakkar 
öllum þeim, sem hlut áttu að máli, sér- 
staklega öllum þeim á íslandi, sem áttu 
hlutdeild í þeim frábæru viðtökum, sem 
hópurinn að vestan átti þar að fagna. 3. 
liður: Þingið fagnar þeirri frétt, að 
„Ströndin" stofnar enn á ný til hópferð- 
ar til íslands á komanda sumri. 4. liður: 
Þingið lýsir ánægju sinni yfir viðleitni 
stjórnarnefndarinnar um að eiga sam- 
vinnu við íslendinga heima um þátttöku 
þeirra í heimssýningunni í Montreal 
1967. 5. liður: Þingið hvetur fólk vort til 
þess að kaupa Vesfur-íslenzkar æviskrár 
og styðja að framhaldandi útgáfu ritsins 
með öðrum hætti. Allir liðir voru sam- 
þykktir og svo nefndarálitið í heild. 

Fimmii fundur, miðvikudag kl. 9.30 f.h. 

Fundargjörð var lesin og samþykkt. 
Forseti las það sem eftir var af nafna- 
lista boðsgesta Þjóðræknisfélagsins frá 
1919 til 1965, og gat þess, að Karlakór 
Reykjavíkur hefði komið tvisvar, 1946 
og 1960. 

G. L. Jöhannson bað þingið að afsaka 
sig frá fundi þar sem hann þyrfti að slást 
í för með sendiherra Pétri Thorsteins- 
son, sem hafði verið sýndur sá heiður, 
að vera boðinn á fund með þingi Mani 
tóbafylkis og til hádegisverðar hjá H. H. 
Saunderson forseta Manitóbaháskóla. 

Forseti sýndi þingheimi fagran silfur- 
hníf, sem Þjóðræknisfélaginu hafði bor- 
izt frá Guðmundi Guðjónssyni, en hann 
hafði haldið veglegt samsæti fyrir hluta 
af vestur-íslenzka hópnum, sem farið 
hafði til íslands, og leysti alla út með 
gjöfum. 

Skýrsla fjármálanefndar (skýrslan les- 
in af Páli Hallson, í tveim liðum); 1. lið- 



FERTUGASTA OG SJÖUNDA ÁRSÞING 


69 


ur: Nefndin leggur til, að skýrslur fé- 
hirðis og fjármálaritara séu samþykktar. 
2. liður: Nefndin er á þeirri skoðun, að 
væntanlegar tekjur á komandi árum 
verði ekki nægilegar og leggur til, að 
væntanlegri stjórnarnefnd sé falið að 
leggja fram ákveðnar tillögur um það 
mál fyrir næsta þing. Báðir liðir voru 
samþykktir. 

Fræðslu- og útbreiðslumál (skýrslan 
lesin af Dr. V. J. Eylands): 1. liður: Að 
þakka þeim, sem hafa starfað að kynn- 
ingu og útbreiðslu íslenzkra menningar- 
mála í Vesturheimi. 2. liður: Að styðja 
vikublaðið Lögberg-Heimskringlu. 3. lið- 
ur. Að kynna sér ritið Iceland Review. 4. 
liður: Að stjórnarnefnd athugi mögu- 
leika á því að hefja á ný leiðbeiningar í 
íslenzku í vikublaðinu L.-H. 5. liður: Að 
athygli sé vakin á því, að mikið af gull- 
aldarbókmenntum fslendinga eru nú fá- 
anlegar í enskri þýðingu og að æsku- 
lýður vor sé hvattur til að notfæra sér 
Slíkt lesefni, þar sem til þess næst. 6. 
liður: Að stuðla að því eftir megni, að 
börn og unglingar komi fram á s'amkom- 
um með framsögn eða söng á máli feðra 
sinna, og deildir hvattar til að gera sitt 
ítrasta í þessu máli. Allir liðir voru 
samþykktir og nefndarálitið í heild. 

Sjötti fundur, miðvikudag kl. 2 e. h. 

Fundargjörð lesin og samþykkt. Því 
næst fóru fram kosningar og var stjórn- 
amefndin öll endurkosin. Stjórnarnefnd 
er því þannig skipuð: Forseti: Séra P. M. 
Pétursson; varaforseti: Próf. H. Bessa- 
son; ritari: Hólmfríður Danielson: vara- 
ritari: Páll Hallson; féhirðir: G. L. Jo- 
hannson; varaféhirðir: J. T. Beck; fjár- 
málaritari: Guðmann Levy; varafjár- 
málaritari: Kristín Johnson; skjalavörð- 
ur: J. F. Kristjánsson; umboðsmaður á 
Vesturströndinni: Snorri Gunnarsson; 
endurskoðendur: Davíð Bjömsson og 
Gunnar Baldwinson. 

Skógræktarmál (skýrsla flutt af Marju 
Bjömson, formanni milliþinganefndar): 
Samtals hafði hún sent $45.00 til íslands, 
og las 'hún þakkarbréf frá Hákoni 
Bjarnason. Hafði hún valið Dr. R. Beck 
með sér í nefndina og skrifaði hann góða 
grein í L.-H. um skógræktarmálið. Hún 
hvatti allar deildir og meðlimi þeirra að 
styðja þetta mál. Skyrslan var viðtekin 
með þakklæti. Frú Marja var endurkos- 
in formaður milliþinganefndar og valdi 
hún Dr. Beck til þess að starfa með sér. 
Hann verður á íslandi á komandi sumri 
og mun gera sitt ítrasta til að hlúa að 
starfinu. Frú Marja las upp alllanga skrá 
yfir þá, sem nú á þinginu lögðu fé í skóg- 
ræktarsjóðinn. 

Skýrsla útgáfumálanefndar (lesin af 
Kristínu Skúlason, í fimm liðum): 1. lið- 


ur: Að þakka ritstjórum Tímaritsins, 
Gísla Jónssyni og Haraldi Bessasyni. 2. 
liður: Að útgáfu Tímaritsins verði vísað 
til stjórnarnefndar. 3. liður: Að bækl- 
ingur sá, sem stjórnarnefndin hefir í 
undirbúningi, sé prentaður. 4. liður: Lagt 
er til, að allir styðji vikublaðið L.-H. 
eftir megni og útvegi nýja kaupendur og 
sendi fréttagreinar. Ritstjórinn, frú Ingi- 
björg Jónsson, tók í sama streng og bað 
um stuðning allra við útgáfu blaðsins. 5. 
liður: Að félagsmenn kaupi Vestur-ís- 
lenzkar æviskrár og bók W. Kristjanson, 
“The Icelandic People in Manitoba”. — 
(Þjóðræknisfélagið hefir þegar keypt 
nokkuð stórt upplag af þeirri bók og er 
hún til sölu hjá stjórnarnefndinni). — 
Allir l'iðir voru samþykktir. 

Minnisvarði V. Stefánssonar. G. L. Jo- 

hannson flutti skýrslu, sem sýndi afar- 
mikið og gott starf í því máli. Hefir hann 
haft stöðugt samband við alla aðilja, 
bæði í stjóminni og við “Historic Sites 
Board” og “National Monuments Board”. 
Er nú búið að samþykkja að setja upp 
eirskjöld á Gimli til minningar um Vil- 
hjálm. Nefndin á Árnesi er að rýma til 
á svæði, þar sem minnismerki “Historic 
Sites Board” verður sett upp. Þjóðrækn- 
isfélagið lagði Árnesnefndinni til $150.00 
til þessa starfs. Grettir ræðismaður og 
nefndarmenn hans hafa fengið mynd- 
höggvara í New York til þess að gera af- 
steypu af brjóstmynd, sem hann gerði 
fyrir löngu af Vilhjálmi Stefánssyni, og 
er nú afsteypa þessi komin til Winnipeg. 
G. L. Johannson hefir haft samband við 
Meitland Steinkopf og Joseph Martin 
og farið þess á leit, að styttunum verði 
komið fyrir í hinu fyrirhugaða “Mani- 
toba Centennial Centre”. 

Grettir gat þess, að ef Þjóðræknisfé- 
lagið á að starfa að hinum ýmsu á'huga- 
málum, verði stjórnarnefndin að hafa 
eitthvert fé milli handa. Síðan þakkaði 
Grettir öllum þeim, sem hafa lagt fé í 
styrktarsjóð félagsins, og sér í lagi þakk- 
aði hann frú Lovisu Gíslason, sem hefir 
af miklum höfðingsskap lagt $100.00 á 
ári í nokkur ár. Þingheimur þakkaði 
henni af heilum hug. 

Einnig þakkaði Grettir öllum þeim, 
sem 'hafa unnið að minnisvarðamálinu 
með honum, sérstaklega þeim Dr. George 
Johnson og Aleck Thorarinson. Dr. Beck 
lagði til, að G. L. Johannson og nefnd 
hans yrði innilega þakkað fyrir ágæta 
frammistöðu í þessu máli og fólk ein- 
dregið hvatt til að styðja þetta mál og 
öll áhugamál Þjóðræknisfélagsins. For- 
seti og allur þingheimur reis á fætur í 
þakklætisskyni. Dr. Beck vakti máls á 
því, að Gísli Jónsson hefði nýlega átt ní- 
ræðisafmæli. Þingið óskaði honum allra 
heilla og vottaði honum þakklæti fyrir 




70 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


langt og gott starf við ritstjórn Tíma- 
ritsins. — G. L. Johannson minntist á 
heimsókn Péturs Thorsteinssonar sendi- 
herra á fund fylkisþingsins og hversu vel 
honum hefði verið fagnað þar. „Ég veit 
ekki til,“ sagði hann, „að annar sendi- 
herra hafi fengið jafngíæsilegar viðtök- 
ur.“ — Forseti gat þess, að frú Kristín 
Johnson hefði gefið fjárupphæð í styrkt- 
arsjóð Þjóðræknisfélagsins í minningu 
um mann sinn, Bergþór Emil Johnson, 
og reis þingheimur úr sætum í virðingu 
við minningu hans. — Eins og áður var 
getið, sendi Walter Johannson $25.00 í 
sjóðinn, sem hann nefndi sektarsjóð, sök- 
um þess að hann gat ekki sótt þing í 
þetta sinn. — G. L. Johannson lagði til 
að Dr. Beck og frú Margréti yrði þakk- 
að, þar sem Dr. Beck lætur ritlaun sín 
fyrir greinar í Tímaritið ganga í styrkt- 
arsjóð félagsins. Allir voru á sama máli 
í því efni. 

Samkomur þingsins. 

Þjóðræknismessa var haldin í Fyrstu 
lútersku kirkju á sunnudagskveldið 20. 
febrúar. Dr. V. J. Eylands stjórnaði guðs- 
þjónustu, séra P. M. Pétursson, forseti 
Þjóðræknisfélagsins, tók þátt í athöfn- 
inni og Dr. R. Beek flutti erindi. Konur 
safnaðarins báru fram veitingar. Þessi 
athöfn fór fram fyrir fullu húsi, og sama 
má segja um hinar samkomur þingsins, 
húsfyliir var hvert kvöld. Á öllum sam- 
komunum var góður söngur og hljóð- 
færasláttur, en aðalaðdráttaraflið við 
Fróns-samkomuna á mánudagskveldið 
var vitaskuld hinn kunni íslenzki leikari, 
Brynjólfur Jóhannesson, og varð enginn 
fyrir vonbrigðum með hann. Ungfrú 
Snjólaug Sigurdson lék undir af mikilli 
list, þá er hann söng hina fjörugu gam- 
ansöngva. Helzta atriðið á lokasamkomu 
þingsins var hin gerhugsaða ræða Péturs 
Thorsteinssonar sendiherra, og þar 
skemmti Brynjólfur í annað sinn vel og 
iengi með söng, upplestri og leikþáttum. 
Ræðumaður á samkomu Icelandic Cana- 
dian C'lub var Eric Stefansson sambands. 
þingmaður. Sendiherrann var gerður að 
heiðursfélaga Þjóðræknisfélagsins, en 
Brynjólfur að ævifélaga. Síðan voru 
heiðursgestirnir leystir út með gjöfum. 


Mörg skemmtileg heimboð voru hald- 
in í sambandi við þingið. Síðdegis á 
sunnudag efndu ræðismannshjónin, Mr. 
og Mrs. G. L. Johannson, í samráði við 
stjórnarnefnd Þjóðræknisfélagsins til 
veglegrar móttöku fyrir heiðursgesti 
þingsins, og voru þar samankomnir um 
hundrað manns. Forseti, séra P. M. Pét- 
ursson, bauð yfir þrjátíu gestum til 
kvöldverðar í efri salnum á “T'he Pad- 
dock” á mánudagskvöldið. Á þriðjudag- 
inn var virðuleg móttaka frá kl. 5—7 e. h. 
hjá fylkisstjóra Manitobafylkis, Hon. W. 
S. Bowles og frú hans að Government 
House. Voru boðnir þangað allir þing- 
fulltrúar og gestir og mikill fjöldi ann- 
arra íslendinga, svo að yfir 250 manns 
voru mættir þar. Um hádegið stóð Ice- 
land’ic Canadian Club fyrir hádegisverði. 
Mr. og M-rs. Jakob Kristjánsson héldu 
boð þar sem íslenzki leikarinn, Brynjólf- 
ur, hafði tækifæri til þess að hitta og 
kynnast helztu íslenzkum leikurum hér, 
sem lengst hafa verið við leiklist kennd- 
ir hér vestra. Var þar mjög fjörugt og 
glatt á hjal'la. 

Út um byggðirnar, þar sem Brynjólfur 
ferðaðist og skemmti, heiðruðu deildir 
Þjóðræknisfélagsins og önnur íslenzk fé- 
lög hann á ýmsan hátt. 

Svo lauk þessu ársþingi Þjóðræknis- 
félagsins, sem var ánægjulegt í alla staði 
og árangursríkt á margan hátt. Starfs- 
fóik virðist hafa sýnt mikinn dugnað og 
áhuga í öllum málum á þingi og liðnu 
ári; það spáir góðu um áframhaldandi 
velgengni félagsins og allra deilda þess. 

Stjórnarnefndin þakkar öllum fulltrú- 
um, þinggestum, nefndum og einstaklin- 
um fyrir áhugann, góðhuginn og dyggi- 
legt starf að þjóðræknismálunum. 

Hittumst heil á næsta þingi! 

Það var með miklum söknuði og sorg 
að við fréttum hið snögglega lát frú 
Lovisu Gíslason, skömmu eftir þingið, 
og syrgjum við fráfall þessarar góðu 
konu, sem vann svo dyggilega að þjóð- 
ræknismálunum. 

Hólmfríður Danielson, ritari. 



Viðauki 


Til þess að ekki verði eyða aftast 
í þessum árgangi Tímaritsins, skal 
nú vikið að málefni, sem er á döf- 
inni og varðar Kanadamenn af ís- 
lenzkri ætt og þátttöku þeirra í ald- 
arafmæli Kanada á þessu ári. 

Ekki er annað sýnna en að hver 
sá, sem vettlingi getur valdið hér í 
landi, hafi strengt þess heit að minn- 
ast aldarafmælisins að nokkru. 
Margir hafa tekið fram smíðatól og 
vinna nú að gerð ýmiss konar kjör- 
gripa, sem eru að einhverju leyti 
táknrænir í sagnfræðilegum skiln- 
ingi og líklegir til þess að verða 
jafnir að endingu gulltöflum þeim, 
sem Völuspá segir, að verið hafi end- 
ur fyrir löngu á landareign guðanna. 
Aðrir hafa heitið því að geta sér 
orðstír, sem aldrei deyi. Ber þar hæst 
fjallgöngumenn, sem ætla nú ekki 
að slá því lengur á frest að klífa þá 
tinda á kanadískum fjöllum, sem 
hingað til hafa verið friðlönd arna 
og þeirra fugla, sem sækja í hásal 
vinda. 

Kanadísk blöð herma, að ungling- 
ar séu þess albúnir að stæla krafta 
sína á öllum þeim vatna- og fljóta- 
leiðum, sem kortlagðar hafa verið 
innan kanadískra landamæra. Þá 
hafa hérlendir rithöfundar og tón- 
skáld látið til sín taka. Ekki er og 
annað sýnna en að sögu landsins 
verði gerð fyllri skil á þessu eina 
afmælisári en hinum níutíu og níu 
árum, sem á undan eru gengin. 

íslendingar eru að tiltölu svo fjöl- 
mennir í Kanada, að vel þótti á fara, 
að þeir legðu sinn skerf til hátíðar- 
haldsins. Tóku þeir því það ráð að 


leggja eitthvað það af mörkum, sem 
vakið gæti athygli á fyrstu ferðum 
íslenzkra manna vestur að því land- 
svæði, sem nú nefnist Kanada, enda 
þó þeir atburðir falli ekki inn í sögu 
síðustu hundrað ára. 

* * * 

Eftir allmiklar umræður manna á 
milli var ákveðið að láta gera eir- 
skjöld einn mikinn með upphleyptri 
mynd af þeim síðum Flateyjarbók- 
ar, sem lýsa vesturferðum Bjama 
Herjólfssonar og Leifs Eiríkssonar. 
Fylgja þeirri mynd þýðingar á bæði 
ensku og frönsku auk stuttrar grein- 
argerðar um efni og inntak. 

Skjöldur sá, sem hér um ræðir, 
verður afhentur Sambandsstjóm- 
inni í Ottawa að gjöf, og hefir for- 
sætisráðherra, Lester B. Pearson, 
lýst yfir, að hann muni veita gjöf- 
inni viðtöku og fá henni samastað á 
þinghæðinni í Ottawa. Hann hefir 
og samþykkt allt það efni og orða- 
lag, sem á skjöldinn er greypt, og 
felst í þeirri samþykkt opinber við- 
urkenning Kanadastjórnar á sagn- 
fræðiheimild Flateyjarbókar um 
fund þessa meginlands. 

* * * 

Skjöldur þeirra Bjarna og Leifs 
er mikill að fyrirferð, um sjö fet á 
breidd og allt að fimm fet á hæð. 
Samvinna við undirbúning þessa 
fyrirtækis hefir verið góð. Öll ís- 
lendingafélög í Kanada hétu því á 
síðast liðnu ári að styðja það eftir 
mætti, en þá hafði þegar verið sett 
á laggimar sérstök framkvæmda- 
nefnd. sem síðan hefir látið talsvert 
til sín taka. Forsæti í framkvæmda- 



72 


TÍMARIT ÞJÓÐRÆKNISFÉLAGS ÍSLENDINGA 


nefnd hefir skipað dr. P. H. T. Thor- 
lakson yfirlæknir. 

* * * 

Nú er málum svo komið, að sjálf- 
ur eirskjöldurinn er næstum full- 
búinn. Hins vegar skortir mjög á, 
að nægilegt fé hafi safnazt til þess 
að standa straum af öllum kostnaði. 
Brugðust þó margir skjótt og vel við 
beiðni framkvæmdanefndar, en bet- 
ur má, ef duga skal. Nefndin væntir 
þess, að framlög berist henni í hend- 
ur sem greiðlegast næstu vikurnar. 

Ýmsum kann að leika forvitni á 
því, hvers vegna texti Flateyjar- 
bókar, eða sá þáttur hennar, sem nú 
er tíðast nefndur Grænlendingasaga, 
varð fyrir valinu, þegar því var til 
lykta ráðið, hvað setja skyldi á 
skjöld hinna fornu kappa. Nefndar- 
menn tóku fyrst og fremst til greina 
seinni tíma rannsóknir, sem benda 
til þess, að Grænlendingasaga sé 
betri heimild um landafundi heldur 
en Eiríks saga rauða. 

Þannig telst það ekki lengur góð 
latína að ræða um Leif Eiríksson 
án þess að Bjarna Herjólfsssonar sé 
að einhverju leyti getið. Sú var þó 
tíðin, að beztu menn létu jafnan í 
það skína, að frásagnir af Bjarna 
Herjólfssyni væru í mesta máta tor- 
tryggilegar og töldu sumir líklegt, 
að hann væri hugarfóstur fornra rit- 


höfunda. Grænlendingasaga getur 
þó Bjama, og sú saga er líklega frá 
lokum tólftu aldar, eða miklu eldri 
en menn höfðu löngum haldið. Það 
má og til sanns vegar færa, að Vín- 
landskort það, sem dregið var fram 
í dagsljósið fyrir rúmu ári, styðji 
frásögn Grænlendingasögu um hinar 
fyrstu landkönnunarferðir, en heim- 
ildargildi kortsins hefir enn ekki 
verið hrakið með rökum. 

Síðustu þrjú árin hefir afar mikið 
verið ritað um Vínlandsferðirnar. 
Snemma árs 1963 kom út hin merka 
bók prófessors Gwyn Jones „The 
Norse Atlantic Saga“, sem er hvort 
tveggja í senn skemmtileg og fræð- 
andi. Undir árslok 1965 kom út held- 
ur slæm bók um hinar fornu vestur- 
ferðir eftir Farley Mowatt. Þótt 
gallar þeirrar bókar séu bæði marg- 
ir og ósmáir, hefir henni verið mikill 
gaumur gefinn, enda er ímyndunar- 
afl Mottaws með ólíkindum. 

Þess er að vænta, að þeir, sem á 
komandi árum heimsækja þinghæð- 
ina í hinni kanadísku höfuðborg, 
Ottawa, megi komast að raun um, 
að þeir félagar, Bjarni og Leifur, séu 
ekki uppfinningar núlifandi rithöf- 
unda, heldur eigi þeir sér traustan 
grundvöll í söguritum fornaldar. 

H. B. 



AU GLÝSIN G ASKRÁ 


17 


Auglýsingaskrá Tímaritsins 

(Index to Advertisers) 


Academy Road Service .29 

Aldo’s Bakery . 20 

Anderson, Arthur .14 

Arborg Consumer’s Co-Op.27 

Arborg Drugs.24 

Arlington Pharmacy .14 

Amason Engineering .22 

Asgeirson Paints .14 


Federal Grain Ltd. 6 

Fonseca Roofing . 8 

Fort Garry Hotel .31 

From A Friend .33 

Friend, From A .20 

Friends, From Two .21 

Frón, Heillaóskir .16 

Fumasman, Ltd...21 


B 

Bank of Montreal. 3 

Bank of Nova Scotia.27 

Bardal, A. S. Ltd. 6 

Bassey’s Parmacy .28 

Black and Armstrong Ltd.27 

Booth Fisheries . 13 

British American Oil .30 

Brooke Bond Canada Ltd.15 

Building Mechanics Ltd.20 

Burdett, Stan.28 

C 

Canadian Fish Producers, Ltd. 9 

Central Bakery .26 

Chieftain Hardware Store .30 

Chudd & Sons Garage .22 

Coronet Printers .16 

Crescent Creamery .15 

Crescent Motor Service .•.24 

Curry, Peter D. & Cö.14 

Columbia Printers .31 

Cronshaw’s Clothing .22 

D 

Davidson, W. F..16 

du Maurier Cigaretts. 4 

E 

Eaton, Dr. W. 1.25 

Eaton’s of Canada.Back Cover 

Ellice & Beverley Service.19 

Electrician, The . 19 

Empire Sash. & Door Co. Ltd.15 


G 

Gilbart, J. Roy .12 

Gimli Cafe . 24 

Giml'i Construction 26 

Gimli Hotel .22 

Gimli I.G.A.24 

Gimli Tailors .22 

Gimli Þjóðræknisdeildin 26 

Goodall Photo Co.16 

Goodbrandson’s Service .21 

Great-West Life .31 

Guttormson, P. T. 14 

H 

Hallson, H. 0.23 

Harold’s Barber Shop .30 

Hillhouse, Thos. B.24 

Hooker’s Lumber Yard .20 

Hudsons Bay Company . 1 

I 

Independent Fish Co. Ltd.16 

Ingimundson, Dr. A. B.22 

Investors Syndicate .Front cover 

Interlake Insurance .24 

J 

J. B. Johannson & Son .28 

Johnson, S. E. Ltd.14 

Johnson, Dr. J. G. L.22 

Johnson Radio & TV .28 

Johnson's Store . 8 










































































18 


AUGLÝSINGASKRÁ TIMARITSUMS 


K 

Keystone Fisheries, Ltd. 

Kim, M. Furs . 

Dr. M. W. Kohn. 


Page 

. 8 

. 11 

26 


L 

Lake Inn Restaurant .24 

Lipton Pharmacy .14 

Ludlow, H. J. Lawrie.16 

Lundar Bakery .29 

Lundar Garage .29 

Lundiar Transfer .13 

Lundar Drugs .23 

Lundar Motor Hotel .23 

Lundar þjóðræknisdeild .23 


M 

MacLeod Authorized Dealer.29 

Manitoba Pool Elevators.Front Cover 

Manitoba Hydro . 2 

Manitoba Rolling Mills . 6 

Maple Leaf Creamery. 8 

Massey-Ferguson, Ltd.12 

McCaughey, Neil R.20 

McCurdy Supply Co. Ltd. 8 

McDonald-Dure Lumber Co. 20 

McLean, G. Co., Ltd. 13 

Modern Dairies .16 


N 

National Grain 

Co. Ltd.Inside Top Back Cover 


Nell’s Flowers Shop .14 

North American Publishing Co. 9 

North Star C'o-Op Creamery 28 

North American Lumber.24 


O 

Oakland Hatcheries Ltd. .12 

Oakley, D. R.22 

Orchid Florist, The .20 


Q 

Quinton’s Ltd. .. 


Page 
. 5 


R 


Riverton Co-Op . 29 

Riverton Garage .25 

Robinson’s Stores, Gimli .22 

Roberts & Whyte .25 

The Rosery Ltd.12 

Royal Bank of Canada .10 

Royal Dairies .20 

Rudd’s Tom-Boy Store .24 


S 

Salisbury House Restaurants .24 

Scribner, Drs. F. E. & C. R.26 

Sigurdsson, Halldor & Son, Ltd...16 

Sigurdsson, Dr. L. A.20 

Sigurdson, S. A. & Son .28 

Sigurdson, Fis'heries, Ltd.28 

Sigurdson’s Limited .28 

Stefanson, Eric . 22 

Swedish Canadian Sales .20 

J. Wilfrid Swanson & Co. 4 


T 


Tallin, Kristjansson .16 

Tergesen, H. R.26 

Tergesen, H. P. & Sons .26 

Thorarinson, Kris .28 

Thorarinson, S. A.14 

Thorvaldson, Eggertson & Co. .13 

Tip Top Meats .-.24 

Dr. T'h. Tyzek .29 


U 

Union Loan and Investment Co.26 

V 

Vopni, R. B. & Co.26 


P 

Paddock, The . 5 

Park-Hannesson, Ltd.12 

Parker, Tallin, Kristjanson & Co.20 

PauLson, Dr. G. .25 

Philips Fashions .26 


W 

Western Elevator & Motor 

Co. Ltd.Inside Back Cover 


Western Paint Co. Ltd.21 

White’s Esso Service Station .14 

Winnipeg Hydro . 4 









































































FÉLAGATAL 1966 


19 


Varaféhirðir 
Ola Magnússon 

Fjármálaritari 

Gestur Jóhannson 

Aðrir meðlimir 
G. K. Halldórson 
Blll Indriðason 
Beggi Pálsson 
Jafeta Skagfjörð 
Sigurbjörg Björnson 
Ola Magnusson 
Margrét Goodman 
Kristinn Goodman 
Friðrik Nordal 
Sigrún Nordal 
Einar Thorvaldson 
Vigdís Johnson 
Rúna Magnússon 
Christie Johnson 
Dr. Oli Johnson 
Johanna Goodman 
Pete Thorsteinson 
Árni Stefánson 
Kristín Stefánson 
Emma Bessason 


„Frón". Winnipeg 

Forseti 

Jakob F. Kristjánsson 
Varaforseti 

Próf. Haraldur Bessa- 
son 

Skrifari 

Páll Hallson 

Varaskrifari 

Skúli Jóhannson 

Gjaldkeri 

Jochum Ásgeirsson 

Fjármálaritari 

Gunar Baldvinsson 

V araf j ármálaritari 
Valdimar Lárusson 

Bókavörður 

Mrs. Ólína Johnson 


MeSlimir 

Ævifélagar: 

Grettir L. Johannson 
Séra Philip M. Pétursson 
Walter Johannson 
Grettir Eggertson 
Guðmann Levy 
Anna M. Levy 
Mrs. B. E. Johnson 
Eric H. ísfeld 

Æfifélagar 

Ársfélagar: 

Mr. Thorsteinn Isleifsson 
Mr. and Mrs. Egill 
Jonasson 

Mr. Örn Thorsteinson 
Mr. Frímann Skaftason 
Mr. Agnar Magnuson 
Mrs. R. Gíslason 
Mrs. Hólmfríður 
Pétursson 

Miss Margrét Petursson 
Miss Bertha Jones 
Mrs. Olina Johnson 
Mrs. Shirley Block 
Mr. Ami G. Eggertson, 
Q.C. 

Miss S. S. Johnson 
Mrs. Laufey Helgason 
Mr. Fred Fridfinnson 
Mr. Wilhelm Kristjanson 
Mr. K. W. Johannson 
Mr. Sveinn Sveinsson 
Mrs. Thomnn Valgardson 
Mr. and Mrs. 

Páll Hallson 
Mrs. Hrund Skulason 
Mrs. Ingibjörg S. 
Goodridge 

Mrs. Sigrun Thorgrimson 
Miss Halla Josephson 
Miss Lily Eyolfson 
Mr. R. Bergson 
Mr. Andrjes Björnson 
Mrs. Sesselja Oddson 
Mr. Halldór Sigurdson 
Mr. Roy H. Ruth 
Mr. Olafur Bjarnason 
Mrs. Ingun Steinthorson 
Mr. J. S. Gillis 
Mrs. Johanna Jonasson 


Mr. Beggi Sveinsson 
Mr. John Marteinson 
Mr. John Samson 
Mr. and Mrs. 

Njáll O. Bardal 
Mrs. R. Davidson 
Mr. and Mrs. 

Palmi Johnson 
Mr. Thorsteinn 
Thorsteinson 
Mr. Paul Johnson 
Mr. Jens Eliasson 
Mr. H. L. Hallgrimson 
Mr. Harold Hallson 
Mr. and Mrs. Heimir 
Thorgrimson 
Mr. Helgi Marteinsson 
Dr. V. J. Eylands 
Magnus Gunnlaugson 
Mr. and Mrs. 

Axel Vopnfjord 
Mr. Thor Thorsteinson 
Mrs. Margret 
Thorbergson 
Mrs. Valgerður 
Thorsteinson 

Mr. Sumarliði Matthews 
Mr. Sigurthor Sigurdson 
Mr. Harold Westdal 
Mr. Gunnar Erlendsson 
Mr. Karl Hansson 
Mr. and Mrs. H. F. 

Danielson 
Mr. Helgi Olsen 
Mr. Fred Thordarson 
Mrs. Asta Oddson 
Mrs. Oddný Asgeirsson 
Mr. and Mrs. 

Paul Einarson 
Mrs. Ljótun Young 
Mr. Snorri Oleson 
Mr. and Mrs. 

Jochum Asgeirsson 
Mrs. Thorbjörg 
Brynjolfson 
Prófessor and Mrs. 

Haraldur Bessason 
Mr. Karl Thorkelson 
Mrs. F. Kristjansson 
Mr. Skuli Johannsson 
Mr. and Mrs. 

Ben. Heidman 
Mr. Skúli Böðvarsson 


ELLICE & BEVERLEY 
SERVICE 

ELLICE ond BEVERLEY 
— B.A. No. 16 — 

PAUL MAGEL 

’A Complete and Courteous Service" 

Phone SUnset 3-4416 


ELECTRICIAN 

J. Asgeirsson 

126 Lodge Ave. VErnon 2-4654 




20 


AUGLÝSINGAR 

















FÉLAGATAL 1966 


21 


Mrs. Margret Gillies 
Mr. Hallgrímur Axdal 
Mr. and Mrs. 

Olafur B. Olson 
Hon. W. J. Lindal 
Mrs. Valdheiður 
Thorlaksson 
Mr. Olafur Bjömson 
Mr. Ari Magnuson 
Mr. Guðmundur 
Bjamason 
Mrs. Lily Olafson 
Mr. Olafur Olafson 
Mr. John K. Laxdal 
Mr. Valdimar Lamsson 
Mrs. Hrefna Sigurdson 
Mr. Ásbjöm Pétursson 
Mr. B. H. Sigurdson 
Mr. Snorri Rognvaldsson 
Mrs. Thora Jonasson 
Mr. and Mrs. J. T. Beck 
Mr. and Mrs. 

Gunnar Baldwinson 
Miss Margret Sigurdson 
Miss Regina Sigurdson 
Miss Guðbjörg 
Sigurdson 

Mr. and Mrs. Jakob F. 

Kristjanson 
Mrs. Rosa Johannson 
Mrs. Ingibjörg Jónsson 
Mrs. Rósa Sigfuson 
Mr. and Mrs. 

Hans Sveinsson 
Mrs. Olafía Finnbogason 
Mrs. Kristín Johnson 
Mr. T. Valgardson 
Mr. and Mrs. 

Skafti Thorvaldson 


Mr. Björn Johnson 
Sister Laufey Olson 
S. Oddson 

Mr. Halldór Bjarnason 
Miss Thorbjörg 

Brynjolfson 
Mr. Páll Johnson 
Mr. Harold Johnson 
Mr. and Mrs. J. Sigurdson 
Mrs. Thora Jónsson 
Mr. and Mrs. 

Ágúst Guðmundsson 
J. W. Swanson 
Mrs. Johann Nordal 
Mrs. Albertina Benson 
Mr. Harold Johnson 


Deildin „Esjan", 
Arborg, Man. 

Þorbjörg Sigurdson, 
(heiðursmeðlimur) 
Herdis Eirikson 
Gestur Pálsson 
Jobann K. Johnson 
Jódís Brandson 
Lára Sigvaldason 
Veiga Johannesson 
Tóta Vigfússon 
Mrs. Lára Danielson 
Kristjón Fmnson 
Ragmar Guðmundsson 
Joe Magnusson 
Beatrice Martin 
Siggi Erlendson 
Björn Bjarnason 
Thórunn Líndal 
Friðrik Finnson 
Sigga Kristjánson 


Björn Amason 
Inga Arnason 
Andres Fjeldsted 
Brandur Finnson 
Victor Jóhannesson 
Eymundur Danielson 
Valdi Johnson (látinn) 
Helgi Sigurgeirson 
G. A. Williams 
Gunnar Tomason 
Ögmundur Markússon 
Finnur Markússon 
Gunnar Pálsson 
Siggi T’horkelson 
Gústi Helgason 
Jón Jónasson 
Helgi Sigurdson 
Rósalind Pálsson 
Jón Pálsson 
Lilja Martin 
Indiana Sigurdson 
G. K. Oddson 
Helgi J'acobson 
Thorgrímur Pálsson 
Láms Pálsson 
Gestur Vidal 
Þórður Anderson 
Maria Nordal 
Kristín L. Skúlason 
Óli Ólafson 
Sigurdur Wopnford 
Ragn'ar Karvelson 
Gordon Danielson 
Steinunn Bjamason 
Stefanía Sigurdson 
Pál'l Stefánson 
Jón Thordarson 
Sigurður I. S'igvaldason 
Wilhelm Pálsson 


Compliments of . . . 

THE WESTERN PAINT 

CO. LTD. 

"The Painter's Supply House 

Since 1908" 

PHONE WHitehall 3-7395 

521 HARGRAVE ST. 

Winnipeg 2 Man. 


Corner Main & Clandeboy 

GOODBRANDSON'S 

SERVICE 

SELKIRK MANITOBA 

Phone 482-5439 

NORTH STAR OILS & GAS 



GAS OIL - ELECTRIC 

FURNASMAN LTD. 

Heating and Air-Conditioning 
Contractors 

Homes - Commercial Buildings 

635 Pembina Hwy. GLobe 2-2545 


Compliments to the 

ICELANDIC 

NATIONAL 

LEAGUE 

FROM TWO FRIENDS 







22 


AUGLÝSINGAR 


ARNASON ENGINEERING 
Coniractors 

Furniture & Appliances 

642-7954 — BOX 130 


GIMLI 


MANITOBA 


Compliments of . . . 

D. R. OAKLEY. R.O. 

Optometrist 

PHONE 642-5444 

GIMLI, ARBORG AND GIMLI 


J. Chudd & Sons Garage 

DODGE and CHRYSLER CARS 
DODGE TRUCKS 

PHONE 642-5329—BOX 144 

GIMLI MANITOBA 


Dr. A. B. Ingimundson, D.D.S. 

Phone 642-5838 

GIML.I MANITOBA 


J. G. L. JOHNSON. M.D. 

Phone 642-5838 

GIMLI MANITOBA 


Compliments of . . . 

ERIC STEFANSON M.P. 

GIMLI MANITOBA 


COMPLIMENTS 


to our many friends 

GIMLI 

HOTEL 

Centre Street 

Gimli, Mon. 


CRONSHAW'S 

Clothing & Jewellery 
Centre Street Gimlj, Man. 


Compliments of . . . 

ROBINSON STORES 

Dry Goods and Voriety Store 

Owned ond operoted by 
W. R. SMITH 

Gimli Ph. 642-5420 Manitobo 


GIMLI TAILORS 

Men’s and Ladies’ Suits and 
Slacks Made to Order & Measure 

JOE SYCZYLO 

Phone 642-5032 

Firsi Ave. & Cenire 
GIMLI, MANITOBA 













FÉLAGATAL 1966 


23 


Simon Gudmundson 
Thordís Thompson 
W. S. Eyolfson 
Málfríður Einarson 
Guðjón Stefanson 
Sigfus Hilddbrandson 
Emily Vigfusson 
Guðrún Magnusson 
Guðni Sigvaldason 
Aðalbjörg Sigvaidason 
Sigurður Sigvaldason 
Eiríkur Einarson 
Kristján Albertson 
Kristín Benedietson 
Guðriður Gislason 
Axel Eyolfson 
Laugi Johnson 
Joe T. Jónasson 
Sigurdur F. Sigurdson 
Lara Magnusson 
Johann M. Einarson 
Guðrún Jónasson 

Deildin „Lundar" 
Lundar, Man. 

Forseti 
Kári Byron 
Varaforseti 

Mrs. Björg Bjömson 
Skrifari 

Gísli S. Gíslason 
Varaskrifari 
Mrs. Rcinnveig 
Guðmundson 

Féhirðir 
Hjalti Johnson 

Varaféhirðir 
Mrs. J. Steinthorson 


Mr. Ásmundur Freeman 
Mrs. Ásmundur Freeman 
Mr. Gísli S. Gíslason 
Mr. Ágúst Eyjólfson 
Mr. Oscar Thorgilson 
Mrs. Ragnheiður 
Magnússon 
Mr. Lárus Johnson 
Mrs. Margrét Bjömsson 
Mr. J. A. Hávarðson 
Mrs. Sigrún Johnson 
Mr. Oli Johnson 
Mr. Steini Gíslason 
Mrs. Steini Gíslason 
Mrs. Rannveig 
Guðmundson 
Mrs. Björg Bjömsson 
Mr. Jón Steinthorson 
Mrs. Jón Steinthorson 
Mrs. Margrét Lindal 
Mr. Leo Danielson 
Mr. Hjalti Johnson 
Mrs. Margrét Johnson 
Mrs. Valdi Rafnkelson 
Mr. Kári Byron 
Mrs. Kári Byron 
Mr. Steini Johnson 
Mr. Jón Thorgilson 
Mr. Bamey Thorsteinson 
Mr. Ólafur Hallson 
Mrs. Ólafur Hallson 
Mr. Leslie Johnson 
Mrs. Emily Johannson 
Mrs. Valgerður Scheske 
Mrs. Kristín Pálsson 
Mr. Rafnkell Eirikson 
Mr. Elman Guttormson 
Mr. Jón Guttormson 
Mrs. Jón Guttormson 
Mr. Leifur Pálsson 


Deildin „Gimli", 

Gimli, Man. 

Embællismenn 

Forseti 

Benjamin Franklin Olson 

Varaforseti 

J. B. Johnson 

Skrifari 

Mrs. Bjorn Baldwinson 

Varaskrifari 

Mr. Bjom Baldwinson 

Gjaldkeri 

Adolf L. Holm 

Varagjaldkeri 

Ingolfur N. Bjarnason 

Fjármálaritari 

Adolf L. Holm 

V araf j ármálaritari 

Baldur Peterson 

Skjalavörður 

Mrs. Helgi Stevens 

Meðlimaskrá 

Mr. B. V. Amason 
Charles Arnason 
Mr. Gordon Amason 
Mrs. Gudjon Amason 
Mr. Joe T. Arnason 
Mrs. Sigridur Amason 
Mr. Ted Amason 
Mrs. W. J. Arnason 
Geiri Austman 
Mr. Helgi Benediktson 
Mrs. Sofia Benjaminson 
Mrs. Jonasina Benson 
Mr. Timoteus Bödvarsson 
Mrs. I. N. Bjamason 
Mrs. Helga Demedash 
Mr. Einar S. Einarson 


H. 0. HALLSON 

General Merchant 

Alúðar kveðja til allra íslendinga 
nær og fjær. 

Þegar þið komið til Eriksdale, 
Man. vona ég að þið gerið mér þá 
ánægju að líta inn til mín. 

Eriksdale, Manitoba 


LXJNDAR DRUGS 

J. E. GRAY, Pharmacist 

Prescriptions 

Veterinary Supplies 

Drug Sundries 

Phon 762-5431 Lundar, Man. 



Compliments of . . . 

LUNDAR MOTOR HOTEL 
"The Round-Up Room" 

A. SCHESKE, Proprietor 

Lundar Manitoba 


Heillaóskir frá þjóðræknisdeild- 
inni á Lundar, Man., til Þjóð- 
ræknisfélags íslendinga í Vestur- 
heimi 1965. 

Þ j óðr æknisdeildin 

LUNDAR MANITOBA 











24 


AUGLÝSINGAR 




















FÉLAGATAL 1966 


25 


Mrs. E. S. Einarson 
Mr. Harry Einarson 
Mrs. Harry Einarson 
Mr. Ingi Einarson 
Mrs. Ingi Einarson 
Mr. Palmi F. Einarson 
Mrs. G. Eyolfsson 
Miss. M. Halldorsson 
Miss. Sigridur Hjartarson 
Mrs. Adolf L. Holm 
Dr. A. B. Ingimundsson 
Mrs. A. B. Ingimundsson 
Interlake Insurance 
Agencies 

Mrs. Gudny Isfeld 
Mr. J. S. Gillies 
Mr. Helgi Johannesson 
Dr. Jonas G. L. Jöhnson 
Mrs. J. B. Johnson 
Mr. Jon V. Johnson 
Mr. Jonas Th. Jonasson 
Mr. Oli P. Josephson 
Mrs. O. P. Josephson 
Mr. Ted Kristjansson 
Lestrafjelagid - Gimli 
Gunnsteinn Magnusson 
Mr. G. E. Narfason 


Mrs. G. E. Narfason 
Mrs. Ingibjörg Nelson 
Mr. Dori Peterson 
Mrs. Dori Peterson 
Mr. Gudmundur Peterson 
Mrs. Emma Von Renasse 
Mrs. F. E. Scribner 
Mrs. Daniel Sigmundson 
Mr. Bjom Sigurdson 
Miss. Gudrun Sigurdson 
Mrs. Margret Sigurdson 
Mr. S. A. Sigurdson 
Mrs. S. A. Sigurdson 
Bjarni Sigvaldason 
Mr. Eric Stefansson, M.P. 
Mrs. Eric Stefansson 
Miss. Sigurbjorg 
Stefansson 

Mr. Valdimar Stefansson 
Mrs. Valdimar Stefansson 
Mrs. Laurence Stevens 
Mrs. Norman K. Stevens 
Mr. Bjorgolfur Sveinsson 
Mrs. Ingibjorg Sveinsson 
Mr. S. Th. Sveinsson 
Mrs. H. R. Tergesen 
Mrs. Lara Tergesen 


Mrs. Gudrun Thompson 
Mr. Bjorgvin Thordarson 
Miss. J. V. Thordarson 

Heiðursmeðlimir Báru 
eru þessir 

Dr og Mrs. Richard Beck 
H. B. Gremson 
H. Olafson 

J. C. Hallgrimson 

Meðlimalal „Báru" 1966 

Leonard Benson 
Mrs. Ingibjorg Jonasson 
Mrs. Augusta Johnson 
Sylvia Stevenson 
Mundi Goodman 
Mrs. Matt Bjornson 
A. M. Asgrimson 

K. S. Johnson 
Victor Sturlaugson 
T. L. Hanson 
John J. Einarson 
A. E. Palson 

H. M. Johnson 
O. G. Johnson 




BEST WISHES 

Thomas P. Hilihouse, Q.C. 

Barrister, Solicitor and Notary 


ROBERTS & WHYTE 

LIMITED 

The West End’s 

Phone 482-3051 


Family Drug Store 

SELKIRK MANITOBA 


SHERBROOK & SARGENT 

Phone SPruce 4-3353 


W. 1. EASTON, M.D. 

LYFJA- og SKURÐLÆKNAR 

PHONE 482-3851 

Eveline and Clandeboye 
SELKIRK MANITOBA 


DR. G. PAULSON 

Viðtalsstaðir: 

LUNDAR og ERIKSDALE 

Manitoba 

Phone 762-5251 



COMPLIMENTS 

OF A 

FRIEND 


Compliments of 

RIVERTON GARAGE 

GENERAL REPAIR & WELDING 

Phone 378-2371 

RIVERTON MAN. 










26 


AUGLÝSINGAR 
















FÉLAGATAL 1966 


27 


S. A. Bjomson 
H. J. Bjornson 
Fred Halldorson 

J. G. Hallgrimson 
Joseph Anderson 
S. F. Bjornson 
G. B. Olafson 

S. F. Steinolfson 

F. M. Einarson 
Mrs. J. A. Hanson 
Leo J. Laxdal 

G. A. Gudmundson 
Albert Shephard 
Helgi Laxdal 

Mrs. Gardar Johnson 
L. S. Jensen 
Frank Hall 
Alvin Melsted 
Leo Meslted 
Fred G. Johnson 
Fred Olafson 

H. S. Walter 

K. Kristjanson 
Mrs. Larena J. 


Northfield 
Theodore 
Thorleifson 
Barney Einarson 
Rodney D. Byron 
Kenneth D. 

Indridason 
V. G. Gudmundson 
Stefan Indridason 
Johann Geir 
Mrs. William Stark 
John Magnusson 
Arnold Christianson 
Mrs. John Axdal 
Vilhjalmur 
Thorsteinson 
Chris S. Gudmundson 
G. J. Jonasson 
Ivan Gudjonson 
Helgi Finnson 
G. Gudmundson 
Helgi Reykdal 
Steve Thordarson 
Simon S. Johnson 


„Norðurljós", 
Icelandic Sociely of 
Edmonlon 

Mr. and Mrs. Marvin 
Anderson 

Mr. and Mrs. W. Arason 
Mr. and Mrs. Art 
Arnfinson 
Mr. Fusi Arnfinson 
Mrs. I. Allerdice (L.M.) 
Mr. W. Anderson (L.M.) 
Mr. and Mrs. S. 
Benediktson 
Mr. and Mrs. A. 
Arnason 

Mr. and Mrs. D. Cameron 
Mr. and Mrs. A. Campbell 
Mr. and Mrs. L. 

Chmelyk 

Dr. and Mrs. Couves 
Dr. and Mrs. Drummond 
Mr. and Mrs. G. Eamon 
Mr. and Mrs. A. Eyford 
Mr. and Mrs. R. Eyford 


Compliments of . . . 

ARBORG CONSUMERS' CO-OP ASSOCIATION LIMITED 

• Generol Merchants 

• Bulk Petroleum Products 

• Agents-CCIL Implements 

PHONES: STORE 376-2331 - Oil Dept. and Office 376-2667 

ARBORG MANITOBA 


COMPLIMENTS AND BEST WISHES 

Black & Armstrong Limited 

REAL ESTATE AND INSURANCE AGENTS 

Phone WHitehall 3-2501 

200 TORONTO GENERAL TRUSTS BLDG. WINNIPEG, MAN. 


SCOTIA BANK 

WHATEVER YOUR BANKING NEEDS MAY BE YOU'LL FIND 
FRIENDLY AND COURTEOUS SERVICE 

AT 

THE BANK OF NOVA SCOTIA 






28 


AUGLÝSINGAR 


















FÉLAGATAL 1966 


29 


Mr. and Mrs. F. 

Frederickson (L.M.) 

Mr. and Mrs. F. 

Mr. and Mrs. F. 
Fishbume 

Mr. and Mrs. D. Florence 
Mr. and Mrs. H. Garnet 
Mr. and Mrs. G. 

Gislason (M.D.) 

Miss Olive Goodman 
Mr. and Mrs. B. 

Gudmundson 
Mr. and Mrs. B. 

Halldorson 
Mr. and Mrs. H. 

Halldorson 
Mrs. I. Hawes 
Mr. and Mrs. G. 

H'awthorne 
Mr. and Mrs. R. E. 

Henderson 
Mr. and Mrs. J. 

Henrickson (L.M) 

Mr. and Mrs. Ingjaldson 
Mr. S. Isfeld (L.M.) 

Mr. and Mrs. J. A. 
Jackson 


Mrs. J. P. Johannson 
Mr. and Mrs. B. A. 
Johnson 

Mr. Joe Johnson (L.M.) 
Mr. M. Johnson (L.M.) 
Mrs. O. I. Johnson (M.L.) 
Mrs. I. Johnson (L.M.) 
Mr. and Mrs. Johnson 
Mr. and Mrs. R. Mac 
Farlone 

Mr. and Mrs. R. 
McLennan 

Mr. Dennis McLennan 
Mr. and Mrs. C. 
McNaughton 

Mr. and Mrs. A. Mitchell 
Mr. and Mrs. L. Oddson 
Mrs. Thora Orr 
Mr. and Mrs. H. Olafson 
Mr. D. Rognvaldson 
Mr. and Mrs. G. Roland 
Mr. and Mrs. C. Pollock 
Mr. and Mrs. P. St. Pierre 
Mr. and Mrs. D. Shaw 
Mr. and Mrs. D. Sm'ith 
Mr. and Mrs. C. Smith 
Mrs. M. Smith (L.M.) 


Mr. and Mrs. B. Stevens 
Mr. and Mrs. H. 

Sumarliðason (L.M.) 
Mr. and Mrs. V. 
Tobiasson 

Miss S. Thorsteinson 
Mr. and Mrs. G. 

Thorvaldson 
Mrs. F. Vigfuson 
Mr. and Mrs. H. Vigfuson 
Mr. and Mrs. E. 

Valgardson 
Mrs. Viola Wailbank 
Mrs. Rosa Benediktson 
Mr. and Mrs. H. Bjornson 
Dr. and Mrs. R. Decosse 
Mr. Bamey Eyford (L.M.) 
Mr. and Mrs. H. 

Goodacre 
Percy Halldorson 
Mr. and Mrs. F. Hirst 
Mr. and Mrs. E. Hordal 
Mrs. J. Jannsen 
Mr. and Mrs. J. 
Johannson 

Mrs. Sadie Lee (L.M.) 
Mrs. G. Vigfuson 


Compliments of . . . 

MflCLEOD’S AUTHORIZED 
DEALER 

Your Home — Auto ond Farm 

Supply Store 

Phone 376-2972 

ARBORG MANITOBA 


Compliment of . . . 

ACADEMY RD. SERVICE 

"Your Local Mr. B-A'' 

E. R. (Earle) Hiebert, Mgr. 

^codemy Rd. and Wellingfon Cresc. 

Phone 489-4747 

MANITOBA MOTOR LEAGUE 
SERVICE 



Compliments of 

RIVERTON 

CO-OP. ASS'N. LTD. 

Phone 378-2251 


Compliments of . . . 

LUNDAR BAKERY 

A. V. OLSON, Prop. 

The Home of the Bread thot made 
Mother Quit Baking 

LUNDAR MANITOBA 



Compliments of 

LUNDAR GARAGE 

FORD - FALCON 

IMPERIAL OIL PRODUCTS 

P. 0. (Chummy) Sigurdson, Manager 

Phone 762-5321 

LUNDAR MANITOBA 


DR. TH. TYZEK 

Phone 642-5468 

Gimli Mon. 
















30 


AUGLÝSINGAR 











AUGLÝSINGAR 



Delicious food — tastefully served 
in the Cafeteria and 
the Factor’s Table 

Banquet and Reception Rooms 
to accommodate any size party. 

FREE PARKING íor Regislered Guests 


w 


Great-West Life 

ASSURANCE COMPANY 

G-ra 


Your key to guaranteed financial security 


COMPLIMENTS OF 


COLUMEIA I I 

BOOK AND COMMERCIAL PRINTING 


303 KENNEDY ST. 


PHONE WH 3-1652 






AUGLÝSINGAR 


18 6 7 


19 6 7 


Ötlye Hrflattötr Natinttal ffiragur 


ITS EXECUTIVE COMMITTEE AND MEMBERSHIP 


EXTEND SINCERE FELICITATIONS 


TO ALL CANADIANS 


ON THE OCCASION OF ONE HUNDRED YEARS OF 


CONFEDERATION OF CANADA 


AND HOPE FOR EVER INCREASING TOTAL 


WELL-BEING 


IN THE YEARS TO COME 


TJBWT 

JBMk 



þJs/tE R/g 


Be a 

Pan-Am Booster 



The Fifth Pan-American Games, 
iargest sporting event ever held 
in North-America, will be staged 
in Winnipeg from july 22 to 
August 7, 1967. 


NATIONAL GRAIN COMPANY LIMITED 


NATIONAL 


Western Elevator & MotorCo.Ltd. 

PASSENGER AND FREIGHT ELEVATORS 
MOTORS, ELECTRICAL CONTRACTORS 
MACHINE WORK 

Power and Mine Supply Co. Ltd. 

ELECTRICAL AND POWER EQUIPMENT 
PHONE WH 3-3531 


123 PRINCESS ST. 


GRETTIR EGGERTSON 
President 


WINNIPEG 2 




. . . there’s an EASY way 

to buy the things you need 
WHEN you need them mostl 

Open an EATON 
Budget Charge Account 

It's ihe modern way to shop. You buy necessities 
when you need them, you take advantage of sales 
when they come along, you never have to pass 
up a good value because ii's not convenient to 
buy just then. 

An EATON Budget Account combines the con- 
venience of a Charge Account with the advaniages 
of a Budget Plan. No down payment and up io 
24 months to pay — you get praclically instani 
credit with your plasiic card — with no relurning 
lo the Accounts Office. 

Get full delails now al the Customers' Accounts 
Office, EATON'S Eighlh Floor. Dial SUnset 3-2115. 








